SILSILA VA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI fili 


TAWĦIDI 


KATIKA HOTUBA ZA 
AL-MASJID AN-NABAWI 


Al 
A | 


Kaa 
AA 
p. min y Sad 


UTUNZI WA 
DKT. ABDUL-MUHSIN IBNU MUHAMMAD AL-QAASIM 
IMAMU NAHATIBU WA AL-MASJID AN-NABAWI SH-SHARIIF 


do Idi ezz > 


TAWHIDI 


KATIKA HOTUBA ZA 
AL-MASJID AN-NABAWI 


KODI KWA KUTEREMSHA KITABU HICHI PANGUSA 


oħla 


Oo 


a-algasim.com 


TAWHIDI 


KATIKA HOTUBA ZA 
AL-MASJID AN-NABAWI 


UTUNZI WA 
DKT. ABDUL-MUHSIN IBN 
MUHAMMAD AL-QAASIM 


IMAMU NA KHATIBU WA AL-MASJID AN-NABAWI ASH-SHARIIF 


UTANGULIZI 5 


Naanza kwa kutaka usaidizi na baraka kwa jina la Allah, 
Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu. 


UTANGULIZI 


Sifa njema zote anastahiki Allah Mola mlezi wa viumbe 
vyote, na swala na salamu zimshukie Nabii wetu Muhammad, 
watu wake na masahaba wake kwa jumla. 


Ama baada ya himdi hii 

Kwa hakika Tawhidi ndio wajibu wa kwanza juu ya waja, na 
kwa ajili yake Allah ameumba majini na binadamu, na kwa ajili 
yake ametumiliza Mitume na ameteremsha Vitabu, na akajaalia 
Pepo kuwa malipo ya watu wake [Tawhidi], na kwa utukufu wa 
shani yake imekuwa ndio jambo kubwa zaidi wanaolinganiwa 
kwalo waja. 

Na kwa ajili ya umuhimu wa msingi huu (wa Tawhidi] ndio 
nilitoa hotuba zinazouhusu katika Msikiti wa Nabii, kisha 
nikazipangilia katika kitabu hiki, na nikakuta: <Tawhidi; katika 
Hotuba za Al-Masjid An-Nabawi>, na zimetimu hotuba kumi 
na nne. 


Namuomba Allah anufaishe (watul nacho, na akijaalive (ni 
amali) iliotakaswa kwa ajili va Uso wake mkarimu. 

Na swala na salamu za Allah zimshukie Nabii wetu 
Muhammad, watu wake na masahaba wake kwa jumla. 


Dkt. Abdul-Muhsin ibn Muhammad Al-Qaasim 
Imamu na khatibu wa Al-Masjid An-Nabawi Ash-Sharif. 


6 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


UMUHIMU WA TAWHIDIl 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba 
msaada, tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana 
na shari za nafsi zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, vule 
ataongozwa na Allah, basi hakuna wa kumpoteza, na 
atakavempoteza hakuna wa kumuongoza, nashuhudia va kwamba 
hapana apasave kuabudiwa ila Allah peke vake, hana mshirika, 
na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
mtume wake, swala na salamu za Allah nvingi zimshukie veve, 
watu wake, na masahaba wake. 


Ama baada va himdi hii: 

Basi enyi waja wa Allah mcheni Allah haki ya kumcha; kwani 
kwa uchamngu akili na nyoyo zinapata nuru, na makosa na 
madhambi yanafutwa. 


Enyi Waisilamu: 

Hakika Allah ametuneemesha na Dini inayoafikiana na 
maumbile yalionyooka, na akili zilizosalimika, yenye kusilihi 
kwa kila zama na sehemu, yenye kukusanya baina ya elimu na 
ibada, na baina ya kauli, amali, na itikadi. Allah hakubali kutoka 
kwa waja Dini isiyokuwa hiyo: 


ortdi e Ii G 5h e JE JB Ga AL E G SAD 
{Na anaye tafuta Dini isiyo kuwa Uislamu haitakubaliwa 
kwake. Naye Akhera atakuwa katika wenye kukhasiri} [Aalu- 
Imran: 85]. 


Mnao ndani ya Dini hii, Neno ambalo atakayelisema hali ya 
kuwa mkweli ndani ya moyo wake, na akatenda kwa mujibu 
wake, akitaka na kukusudia kwa hilo Uso wa Allah, ataingia 


l Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe ishirini na nne, mwezi wa Dhul-hijjah, mwaka elfu 
moja mia nne na ishirini na mbili hijria, katika Msikiti wa Mtume swala na salamu za 
Allah zimshukie. 


UMUHIMU WA TAWHIDI 7 


Peponi bila va hesabu wala adhabu: «Laa ilaaha illa Ilaahs. Hilo 
INenoj ndilo neno zuri zaidi, amali bora zaidi, na tagaa la Imani 
la juu zaidi, atakayelisema ki haki atanyanyuka hadi daraja ya juu 
zaidi katika daraja za Dini. Kulitamka pekee hakutoshi kuingia 
katika Uisilamu au kubaki juu yake, bali ni wajibu pamoja na 
huko [kulisema] awe Muisilamu anajua maana yake, mwenye 
kutenda kwa mujibu wake; miongoni mwa kukanusha Shirki na 
kuthibitisha Upweke [Tawhidi] kwa Allah, akiitakidi usahihi wa 
yaliyokusanywa na kuwajibishwa nalo. 


Na Muisilamu ni mkweli katika Imani yake na Itikadi yake, ni 
mwenye kujisalimisha kwa Allah katika hukumu, amri, sheria na 
kadari, hateremshi mahitaji yake ila kwa Allah, wala haombi 
kuondoshewa majanga yake na yeyote ila kutoka kwake 
alivetakasika, (Allah) aliyetukuka amesema: 


A G si A LI CAM, B yo eka - 
zA NI sid Ġab DU jA, b ALL ol 


(Na ikiwa Allah atakugusisha madhara, basi hapana wa 
kukuondolea hayo ila Yeye (Allah). Na ikiwa atakugusisha heri, 
basi Yeye ndiye Mwenye uweza wa kila kitu} (Al-an'aam: 17). 

Na kumuomba yeye pekee aliyetakasika ni ibada tukufu 
miongoni mwa ibada bora zaidi, [Mtume] swala na salamu za 
Allah zimshukie alisema: 

«Hakuna kitu kikarimu zaidi kwa Allah kuliko Dua», 
imepokewa na Ahmad, 

Na ibnu Abbaas Allah amridhie amesema: «Ibada bora zaidi 
ni Dua». 

Na pindi zinapokushukia ajali na majanga, na njia zikafungwa 
mbele ya uso wako, muite Mtukufu; kwani Yeye humpatia 
anayemuomba, na humlinda mwenye kujikinga naye, [Mtume] 
swala na salamu za Allah zimshukie alisema kumwambia ibnu 
Abbaas Allah amridhie yeye na babake: 

<Pindi unapoomba basi muombe Allah, na pindi 


8 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


unapotaka msaada basi taka kutoka kwa Allah, na jua kuwa 
lau umma mzima utakusanvika ili wakunufaishe na kitu, basi 
hawawezi kukunufaisha na chochote ila na kile 
alichokuandikia Allah, na lau watakusanyika ili wakudhuru 
na kitu, basi hawawezi kukudhuru na chochote ila na kile 
alichokuandikia Allah>, imepokewa na Tirmidhi. 


Wala usiache kwa kiburi kumuomba Mola wako Mlezi 
mambo yaliyo madogo; Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie alisema: 

xMuombeni Allah kila kitu, hata kamba ya kiatu; kwani 
kama Allah hajaisahilisha haitakuwa sahali>, imepokewa na 
Abu Ya'laa, 

Ama maiti au aliye ughaibuni basi kwa hakika hajimilikii 
nafsi yake manufaa wala madhara seuze kumnufaisha mwengine, 
na maiti [mwenyewe] anahitajia wa kumuombea, kama 
alivyotuamuru Nabii wetu swala na salamu za Allah zimshukie 
pindi tunapozuru makaburi ya Waislamu tuwaombee rehema na 
tuwaombee, na tusiwaombe uokozi. 


Na Mola wetu Mlezi aliyetakasika amesifika na usikizi na 
uoni, na miongoni mwa kuufanyia kasoro Ulezi wake ni kutia 
dosari ibada zake: ukafanya ukati baina yako na baina yake 
katika maombi, na hali Yeye ndiye aliyesema: 


Kini 
(Niombeni nitakuitikieni), (Ghaafir: 60) 


Na ni katika venve kuvunja Neno la Ikhlasi kumwaga damu 
[kuchinja] kwa ajili va asiyekuwa Allah: 


* órai o5 uu $; gia ól jib 
donadi JA Ch isal Mis; $ y Y 
{Sema: Hakika Swala yangu, na kuchinja kwangu, na uhai 
wangu, na kufa kwangu, ni kwa ajili ya Allah, Mola Mlezi wa 


viumbe vyote * Hana mshirika wake. Na hayo ndiyo niliyo 
amrishwa, na mimi ni wa kwanza wa Waislamu [katika umma 


UMUHIMU WA TAWHIDI 9 


huu]} (Al-an' aam: 162-163]. 
Na kutufu Nvumba va kale ni ibada inavokusanva udhalilifu 
na unyonge kwa ajili va Mola Mlezi wa Nyumba [Kaaba]: 


kazi ui 
(na watufu Nvumba va Kale) (Al-Hajj: 29). 
Na kutufu kwa asivekuwa Allah, miongoni mwa kutufu 
madhabahu na makaburi, [hayo] vanawajibisha kunyimwa Pepo. 


Na kuapa kwa Allah hali ya kuwa mkweli tena katika sehemu 
za kuhitajia hilo; ni katika kumuadhimisha Mola Mlezi wa 
walimwengu, na kuapa kwa asiyekuwa Yeye ni kudharau 
utukufu wa Muumba Mtukufu na aliye juu; kwa ajili ya hilo 
Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<aliye apa kwa asiyekuwa Allah, basi amekufuru au 
amefanya ushirikina>, imepokewa na Tirmidhi. 

Na aliyechukua hirizi kwa ajili ya kujikinga na jicho, au 
kujivutia manufaa, basi huyo [Mtume] mteule amemuapiza; 
Allah asimtekelezee malengo yake, na asijibiwe na apate 
kinyume cha makusudio yake, [Mtume] swala na salamu 
zimshukie alisema: 

<Atakaye funga hirizi basi Allah asimtimizie>, imepokewa 
na Ahmad. 


Na Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alikataa 
kuchukua 'bai-ah' [ahadi ya kuinusuru dini] kutoka kwa 
aliyekuwa amefunga hirizi; Ugbah ibnu A'mir Al-Juhani Allah 
amridhie anasema: 

<Lilikuja kundi la watu kumi kwa Mtume swala na 
salamu za Allah zimshukie, akachukua 'bai-ah' kutoka kwa 
tisa na akakataa kutoka kwa mmoja wao, basi wakasema: 
Ewe Mtume wa Allah, umechukua 'bai-ah' kutoka kwa tisa 
na ukamwacha huyu? [Mtume] akasema: yuko na hirizi; basi 
(vule bwana| akaingiza mkono wake (ndani va nguo| na 
akaikata, hapo (Mtumel akachukua 'bai-ah' yake, na 


10 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


akasema: Atakavefunga hirizi basi hakika amefanva 
ushirikina», imepokewa na Ahmad. 


Basi wakati wa mazito na huzuni kimbilia kwa [Allah] Mmoja 
Mwenye kuhesabu na kulipa, kwani Yeye ni mzuri wa kuitikia, 
na yule itakayo fungamana nafsi yake na amri yake yote 
akaikabidhi kwake; basi atamtosheleza mahitaji yote, na 
atamsahilishia kila zito, na atakaye fungamana na mwengine 
asiyekuwa Yeye, au akapata utulivu kwa elimu yake 
[mwenyewe], akili yake na hirizi zake, na akategemea uwezo 
wake na nguvu zake; basi Allah humtegemeza kwa hizo na 
humkosesha taufiki, alisema (sheikh Suleiman ibnu Abdillah ibni 
Muhammad ibni Abdil-Wahhaabl katika [kitabu chake] 'Tavsiir 
Al-Aziiz Al-Hamiid' : "Na hili linajulikana kupitia dalili na 
majaribio". 

Na ni miongoni mwa masururu ya kubomoa Dini: Kuwaendea 
wachawi na waganga, na kuwauliza makuhani na mpiga ramli; 
[Allah] mwenye ushindi na utukufu amesema: 

KA ii ĠAN jis ss ġa old b 

(Wala hao hawakumfundisha vevote mpaka wamwambie: 
Hakika sisi ni mtihani; basi usikufuru), LAl-Baqarah: 102), 

Na [imekuja] katika hadithi: 

xAtakavemwendea kuhani au  mtazamigji, na 
akamsadikisha kwa anayoyasema; basi hakika [kwa hilo] 
amevakufuru aliyo teremshiwa Muhammad», imepokewa na 
Ahmad. 

Na atakavemtaka mchawi kuwafanvia vitimbi wengine, 
uharibifu wa vitimbi vyake utamrudia mwenyewe, (Allah) 
aliyetukuka amesema: 

ui 

(Na vitimbi viovu havimsibu ila mwenyewe alivevifanva), 
[Faatwir: 43). 

Na dhuluma haikingwi kwa dhuluma, na giza la uchawi 


UMUHIMU WA TAWHIDI 11 


linakingwa na nuru va Qur-ani, wala si uchawi mfano wake, 
Kiss kid) iasg a h L gidi ge JE 

(Na tunateremsha katika Qur'ani yaliyo ni matibabu na 
rehema kwa Waumini } (Al-Israa: 82). 

Basi ewe Muisilamu ihifadhi itikadi vako; kwani hivo ndivo 
kitu cha thamani zaidi unacho kimiliki, na cha ghali zaidi unacho 
jichumia, na ushirikina unazima nuru va umbile, navo ndio 
sababu va uovu, na kutawaliwa na maadui. 


Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim ' 
F a. Daa Ê Ge, saatz 


KoE Sy hil aN l 
{Basi yashike yaliyo funuliwa kwako. Hakika wewe uko 
kwenye Njia Iliyo Nyooka * Na hakika haya ni ukumbusho 
kwako na kwa kaumu yako. Na mtakuja ulizwa}. [Az-zukhruf: 
43-44]. 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur'ani tukufu... 


12 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


HOTUBA XA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na 
shukrani zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, 
na nashuhudia ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah 
peke yake hana mshirika; ili kuadhimisha shani yake, na 
nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja Wake 
[Allah] na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii, enyi Waislamu: 

Nguzo ya pili baada ya Shahada mbili ni: Swala nayo ndio ya 
kwanza atakayo hesabiwa kwayo mja siku ya Kiyama, basi 
usidharau kuitekeleza pamoja na jamaa ya Waislamu, wala 
usiutangulize uvivu mbele ya kumtii Mola Mlezi wa 
walimwengu, wala usipatie mgongo yale Allah kawaandalia 
wenye kuihifadhi miongoni mwa vipawa vingi, na kadri ya 
mafungamano ya mja na Mola wake Mlezi ndio milango ya heri 
itamfungukia, na epuka madhambi na maasi, kwani hayo 
yanakufanyia utiifu kuwa mzito. 

Na kulingania kwa Allah kuna kuipa Dini ushindi, na kuwaiga 
Manabii na Mitume, nao [ulinganizi] ndio kauli njema zaidi na 
karimu zaidi, na [katika ulinganizi] chunguza ugonjwa, na 
uwekee dawa inayo nasibiana nao, na zijue hali za walinganiwa 
na wanayo yahitaji, na himili hamu za watu, wala usiwabebeshe 
watu hamu zako. 


Na kithirisha toba na istighfari, kwani mazingatio ni ukamilifu 
wa mwishoni, wala si upungufu wa mwanzoni, na alama ya 
kukubaliwa kwa jema: ni kufuatisha jema jema lengine, Oatada 
Allah amrehemu amesema: "Hakika hii Our-ani inawajulisha 
ugonjwa wenu na dawa yenu, ama ugonjwa wenu ni madhambi, 
na ama dawa yenu ni istighfari", nayo ni sababu ya kuingia 
Peponi, na kuzidi kwa nguvu na maandalizi mema, na kukinga 


UMUHIMU WA TAWHIDI 13 


balaa, Abu Al-Minhaal Allah amrehemu amesema: "Mja hajawa 
na jirani kaburini mwake anayependeza zaidi kuliko istighfari.' 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na 
kumsalimia Nabii wenu... 


14 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


KUSHIKAMANA NA TAWHIDIl 


Sifa njema zote anastahiki Allah alivepwekeka na ukamilifu, 
kubaki, ushindi na kiburi, alivesifika na Sifa njema zaidi na 
Majina mazuri zaidi, alivetakasika kutokana na mifano na 
washirika, namhimidi Yeye alivetakasika kwa [neema] alizotoa. 


Na nashuhudia va kwamba hapana apasave kuabudiwa ila 
Allah peke vake, hana mshirika nave, Mjuzi wa siri na 
minong'ono. 


Na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja 
wake na Mtume wake, aliyetumilizwa na njia nyeupe na Sheria 
ya kuheshimika, swala na salamu za Allah zimshukie yeye, 
jamaa zake na Masahaba wake wachamngu, swala na salamu za 
kudumu zenye kuambatana hadi siku ya kufufulia na Malipo. 


Ama baada ya himdi hii: 

Mcheni Allah - enyi waja wa Allah - haki ya kumcha, na 
tendeni amali kwa ajili ya siku ambayo zitadhiri ndani yake siri, 
na yatadhihiri ndani yake yaliyofichwa na vifua na dhamiri. 


Enyi Waislamu: 

Hakika watu walikuwa umma mmoja wakiwa juu ya haki, kwa 
ajili ya umbile la Uisilamu ambalo Allah aliingiza ndani yao, na 
kwa aliyowausia katika uongofu na ubainifu, na pindi mda 
ulipokuwa mrefu kwao athari za Al-Haniifivvah [mila ya Tawhidi] 
zilifutika, na yakawaingilia michangamanyiko iliochafua itikadi, 
na kuharibu usafi wake, basi wakaingia katika ushirikina, na 
wakapeleka aina mbali mbali za ibada kwa wasiokuwa Allah, 
ukapasuka umoja wao, na zikatofautiana kauli zao. 

Basi Allah akatumiliza Manabii, wakiwa wenye kubashiria 
[watiifu] na kuonya [wahalifu]; ili watu wasiwe na hoja kwa 


1 Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe ishirini na nne, mwezi wa Dhul-Qa'adah, mwaka elfu 
moja mia nne na kumi na tisa hijria, katika Msikiti wa Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie. 


KUSHIKAMANA NA TAWHIDI 15 


Allah baada va [kuja kwa] Mitume, na akatumilizwa Nabii wetu 
Muhammad swala na salamu za Allah zimshukie, kwa umma 
uliokuwa ukiishi ndani va ujahilia ulionoga, na upotevu wa 
kichongo; ukiwa ushirikina ndio msingi wa Dini vao, na 
masanamu ndio miungu yao na mabwana wao, basi 
akawalingania katika Dini ya Tawhidi, iliokwisha simama dalili 
zake, iliowekwa wazi na aya na ikathibitishwa na hoja. 


Na [Suala zima la] Itikadi wanahotubiwa nalo Waumini; ili 
wazidi Imani pamoja na Iman yao, kama alivyosema 
aliyetukuka: 


eis Á liah wau 
(3 ogħol b AL B Ji Äi S 
(Envi mlio aminil Muaminini Allah, na Mtume wake, na 


Kitabu alicho kiteremsha juu va Mtume wake, na Kitabu alicho 
kiteremsha kabla yake}, [An-Nisa`: 136) 


Na ili wapate utulivu katika kuitekeleza Dini yao, na 
watahadhari upungufu au kasoro ndani yake; bali Allah 
amewaamrisha Manabii na Mitume wake kuutema na kuukana 
ushirikina na watu wake - na hasha wao kufanya hilo-; 

[Allah] aliyetukuka na aliye juu amesema: 


E£ 33,8 Y oedi oK agy Cig 3p 
KAA SI óli hEN gi jis 

{Na pale tulipomweka Ibrahim pahala penye ile Nyumba 
tukamwambia: Usinishirikishe na chochote; na isafishe Nyumba 
yangu kwa ajili ya wanao izunguka kwa kutufu, na wanaokaa 
hapo kwa ibada, na wanaorukuu, na wanaosujudu}, [Al-Hajj: 
26]. 

Na [Allah] mwenye ushindi na utukufu alisema kumwambia 
mteule wa viumbe vyake Muhammad swala na salamu za Allah 
zimshukie: 


Sibtu) eana le a rn IA 
KISA Ga E ai 


16 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


(Na lingania kwa Mola wako Mlezi, wala usiwe miongoni 
mwa washirikina) (Al-qaswas: 87). 

Na akasema tena kumwambia: 

Ki ga 588 ua 

(Basi usimwombe muabudiwa mwingine pamoja na Allah 
ukawa miongoni mwa watakao adhibiwa} (Ash-shuaraa': 213). 

Na wamehutubiwa nayo [Tawhidi] watu wa upotevu ili 
wafuate njia va uongofu, akasema (Allah) alive mtukufu wa 
shani: 
sa LS aa Y, 5 NI ui Gy aa aK G ies Si i f> 
goa EL NG ia ob bf o oa GGT Las uhis 358 3 EA 

{Sema: Enyi Watu wa Kitabu! Njooni kwenye Neno lilio 
sawa baina yetu na nyinyi: Ya kwamba tusimuabudu yeyote ila 
Allah, wala tusimshirikishe na chochote; wala tusifanyane sisi 
kwa sisi kuwa Waola Walezi badala ya Allah. Na wakigeuka basi 
semeni: Shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu } [Aalu-Imran: 
64]. 

Wala hakuna ajabu ya hilo - enyi Waisilamu -; kwani 
kumpwekesha Allah kwa ibada ndio msingi wa Dini na miliki ya 
amri yote, juu yake [ya kuitekeleza] ndio kimewekwa kibula, na 
imeasisiwa mila [ya Uisilamu], hiyo ndio amri ya kwanza katika 
kitabu cha Allah, na kukataza ushirikina ndio katazo la kwanza 
katika Kitabu chake; 


[Allah] aliyetukuka amesema: 
x Ó sz il-k ui ca éil siás sili il-05 IE) ĠEN kju 
FU ya dgh FU GUZI; Użi AJ iċ- Si 
EA ii AA A iż 1043 $ 2, LG -> îz 
gó al Bl a YN oil a a EG 
{Enyi watu! Muabuduni Mola wenu Mlezi aliye kuumbeni 


nyinyi na wale wa kabla yenu, ili mpate kuokoka * (Allah) 
ambaye amekufanyieni hii ardhi kuwa tandiko, na mbingu kuwa 


KUSHIKAMANA NA TAWHIDI 17 


paa, na akateremsha maji kutoka mbinguni, na kwavo akatoa 
matunda vawe riziki zenu. Basi msimfanvizie Allah washirika, 
na hali nyinyi mnajua} (Al-Baqarah: 21-22) 

Na kuingia katika Dini va Allah hakusihi ila kwa kutangaza 
kupwekeka kwa Allah, nalo ndilo jambo la mwisho anatoka nalo 
Muisilamu duniani; Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
anasema: 

xwalakinisheni maiti wenu 'laa ilaaha illa Ilaah'>, 
imepokewa na Muslim. 

Kuingia katika kinyume chake |Tawhidi| ni dhambi kubwa 
kuliko hata kuuwa watoto, ibnu Mas-uud Allah amridhie 
anasema: 

<nilimuuliza Mtume wa Allah swala na salamu za Allah 
zimshukie: Ni dhambi gani kubwa zaidi mbele ya Allah? 
Akasema: Ni kumfanyia Allah mshirika hali Yeye ndiye 
aliyekuumba. Nikasema: Kisha ni gani? Akasema: Ni 
umuuwe mwanako kwa kuhofia asije kula nawe», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea; 


Kwa sababu hiyo ndio makatazo ya ushirikina yanasisitizwa 
katika Qur-ani, na maamrisho ya Tawhidi yamekaririwa, Allah 
amelidhihirisha hilo na amelirudia rudia, na akalipigia mifano. 

Na amri ya kumuabudu Allah ndio mwanzo wa ulinganizi wa 
Mitume; Kipenzi cha Allah [Nabii Ibrahim] alianza kumlingania 
babake na hilo: 

(EA Mb G Yi a Yi ES Y G 8 A eats ag JU ĠjB 

{Ewe baba yangu! Kwa nini unaabudu visivyosikia, na 
visivvoona, na visivyokufaa chochote? } (Maryam: 42), 

Na Nabii wetu Muhammad swala na salamu za Allah 
zimshukie aliwalingania watu katika Tawhidi kwa miaka kumi 
kabla va kufaradhishiwa va faradhi, ili kuiadhimisha shani yake 
[Tawhidi]. 

[Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie aliwapa 
mwongozo walinganizi ya kuwa jambo la Tawhidi liwe mwanzo 


18 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


wa ulinganizi wao, Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
alisema kumwambia Muadh Allah amridhie alipomtuma Yemen: 

<Hakika wewe unaiendea kaumu miongoni mwa watu wa 
Kitabu [kutoka mbinguni]; basi walinganie kushuhudia ya 
kwamba hapana anayepasa kuabudiwa ila Allah, na kwamba 
mimi ni Mtume wa Allah>, wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea. 


Kiongozi wa watu wa Tawhidi Ibrahim salamu zimahukie 

alimuomba Mola wake Mlezi kwa kauli yake: 
Ii 

(na uniepushe mimi na wanangu na kuabudu masanamu} 
(Ibrahim: 35), 

Ibrahim At-Tavmii alisema: "basi ni nani atahisi kusalimika 
kutokana na balaa (va ushirikina| baada ya Ibrahim?!" 

Manabii waliwausia watoto wao kukita juu ya Dini sahihi na 
itikadi safi (ilivosalimika na uchafu wa ushirikina| hadi kufikia 
kifo: 

Ha ghi aa ia aas ai 5 
KAA zi, ja 3 2506 


(Na Ibrahim akawausia wanawe, na pia Yaagub: Enyi 
wanangul Hakika Allah amekuteulieni Dini hii; basi msife ila 
nanyi mmekuwa Waislamu, wanyenyekevu), na Manabii 


waliwauliza watoto wao kulihusu hali wao wamo katika tandiko 
la mauti [katika ya kufariki]: (Al- TA 132), 


LIE taċ WANA ĠEN DJAR; jak SI aTi zi għ 
KAA U 38 Vers GĦ Gls Gatil ai Ab al agh 5 1 
(Jel Mlikuwapo valipomfikia Vaaqub mauti, akawaambia 
wanawe: Mtamuabudu nani baada yangu? Wakasema: 
Tutamuabudu Muabudiwa wako na Muabudiwa wa baba zako, 


Ibrahim na Ismail na Is- hak, Muabudiwa Mmoja tu,} (Al- 
Bagarah: 133), 


KUSHIKAMANA NA TAWHIDI 19 


Envi Waislamu: 

Uongofu ndio lengo kubwa zaidi, na kuupata ndio kipawa 
kitukufu zaidi, na kusalimika kwa itikadi ndio ngome va amani 
wakati wa mazito: 


A Aa D 
(Wale ambao wameamini, na hawakuchanganva imani yao na 
dhulma - hao ndio watakaopata amani na wao ndio 
walioongoka}, (Al-an" aam: 82), 


Na kuelekea kwa Allah peke yake ndio njia (va kuokoka] 
wakati wa mafuriko ya fitina, mitihani na majanga; Allah 
mwenye ushindi na utukufu amesema: 

Sa G 5 ae ga o o ES Cali A$ 31 oi 5y 
t tÉ Ga EL ĠIBS ej o 
Kasai a $; Ao d e 

{Na Dhun-Nun alipoondoka hali ameghadhibika, na akadhani 
ya kwamba hatutakuwa na uwezo juu yake. Basi aliita katika 
giza: Hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Wewe, Uliye 
takasika [na kila aibu na kasorolj. Hakika mimi nilikuwa 
miongoni mwa wenye kudhulumu * Basi tukamwitikia na 
tukamwokoa kutokana na dhiki. Na hivyo ndivyo tunavyo 
waokoa Waumini) (Al-Anbiva': 87-88). 

Usafi wa itikadi unasahihisha nia, na unavafunga matamanio 
hatamu, unaibarikisha amali, na unadumisha utajo [mwema], basi 
ni wapi na wapi sera va Abu Jahli na sera va Abu Bakr?! Na ni 
wapi na wapi nasaba va Bilali na Abu Lahab?! Katika hasara va 
Dini haichukuliwi fidiya hata lau ni ya dhahabu: 


SUS aas Iita 45 God Olp 
En sii 5 GES N S oaasi ba Gob 
{Hakika wale walio kufuru, na wakafa hali ni makafiri 


haitakubaliwa kutoka kwa yeyote wao fidia ya dhahabu ya kujaza 
dunia nzima lau wangeli itoa} [Aalu-Imran: 91]. 


E 
WA 
Ca 


20 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


Envi Waisilamu: 

Nvumba va Allah va kale imejengwa kwa ajili va 
kusimamisha Tawhidi, vizazi vinafuatana katika kuihiji, na 
Waisilamu wanashindana katika kufika kwenve kumbi zake, 
kingizoni mwake mna Imani, na ndani va kumbi zake mna amani 
na utulivu 

KE g LE Í S eaii Ba pan Es 31 

{Na pale tulipomweka Ibrahim pahala penye ile Nyumba 
tukamwambia: Usinishirikishe na chochote} (Al-Hajj: 26], 

Na mnao katika alama ya Hija kumkanushia Allah Ushirika: 
"Labbayka laa shariika lak" [nakuitikia, hauna mshirika nawe", 
na Dua bora zaidi ni Dua ya siku ya Arafa; ambayo ni kunyanyua 
Tawhidi; Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

«Dua bora zaidi ni Dua ya siku ya Arafa, na bora zaidi 
niliyoyasema mimi na Manabii kabla yangu: 'Laa ilaaha illa 
llaahu wahadahuu laa shariika lah, lahul mulku, walahul 
hamd, wa huwa alaa kulli shay-in qadiir'», imepokewa na 
Tirmidhi. 

Na Tawhidi iliyotakaswa ndio msingi wa jumbe zote 
zilizotoka mbinguni, na msingi wa Mila [ya Uisilamu], nayo 
ndiyo hakika ambayo ni juu yetu tuwe na ghera nayo na tuilinde 
kutokana na kila lenye kuichafua; [Allah] aliyetakasika 
amesema: 


gorii iah afet A 5 a $ o a iy 
{Na kwa hakika kwa kila umma tuliutumia Mtume kwamba: 
Muabuduni Allah, na muepukeni Shetani} [An-Nahl: 36]. 


Enyi waja wa Allah: 

[Mtume] Mteule swala na salamu za Allah zimshukie 
alisimamisha ulinganizi wake juu ya Neno la Ikhlasi, na Ibrahim 
salamu zimshukie alilifanya [Neno hili] kuwa ni lenye kubaki 
katika kizazi chake, na hawajawahi kutamka wenye kutamka 
[Neno] zuri zaidi kuliko 'laa ilaaha illa llaah', kulitendea kazi 


KUSHIKAMANA NA TAWHIDI 21 


ndio thamani va Pepo, lau litapimwa na mbingu na ardhi basi 
litazishinda, ibnu Uveina Allah amrehemu amesema: "Allah 
hajawahi kumneemesha mja kati va waja na neema kubwa zaidi 
kuliko Yeye kuwatambulisha: laa ilaaha illa Ilaah.' 


Haya yaliotangulia, 

Na hakika kulitamka [Neno la Tawhidi] kwa ulimi haifaidishi 
ila kwa aliyejua maana yake ya kukanusha na kuthibitisha, na 
akatekeleza masharti yake: elimu na yakini ya maana yake, na 
ikhlasi na ukweli katika kuitendea kazi, na kupenda, kuandama 
na kukubali yaliojulishwa nalo, na kukufuru yenye kuabudiwa 
kinyume na Allah. 


Enyi Waisilamu: 

Tawhidi na Shirki ni kitu na kinyumeche, hazikutani pamoja - 
ni kama usiku na mchana -, basi pindi itapatikana shirki imani 
inaondoka, na hakika Allah amekutukuza na amekulinda na 
jambo la kuudhalilisha moyo wako na uso wako kwa asiyekuwa 
Yeye, naye [Allah] anakuita katika kumuelekea Yeye; basi 
uelekeze uso wako kwake peke yake, wala usiangushe jicho lako 
chini, wala usimuabudu asiyekuwa Mola Mlezi wa ardhi na 
mbingu, ni wapi na wapi baina ya anayemuomba aliye hai 
ambaye hafi, na yule anayemuomba maiti na kufungamana na 
mifupa iliyokuwa mchanga na iliyochakaa ndani ya makaburi?! 


Enyi Waisilamu: 

Ole wako na kumchinjia asiyekuwa Allah, kwani kuchinja ni 
ibada anayostahili kufanyiwa Allah peke yake, na kumchinjia 
asiyekuwa Allah ni ushirikina; kwani Allah ndiye Mola wako 
Mlezi aliyekuumba, naye ndiye aliyekuruzuku mnyama 
unayemchinja; basi usimchinje ila kwa ajili ya yule aliyekuumba 
wewe na yeye: 

EA 453 Jap 

{Basi swali na uchinje kwa ajili ya Mola wako Mlezi} [Al- 

kauthar: 2]. 


22 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


Na usiape ila na Allah mwenve ushindi na utukufu; kwani 
Allah ndive alive kutamsha, basi mshukuru Veve pekee na usiape 
na asive kuwa Veve; basi usiape na Nabii, wala walii, wala 
neema, wala uhai wa kiumbe; Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie alisema: 

«Atakaye apa na asiyekuwa Allah, basi kwa hakika 
amekufuru au ameshirikishav, imepokewa na Tirmidhi. 


Na vikuku, nvuzi na hirizi ni viumbe visivvo na uhai, na 
wewe ni kiumbe chenye uhai, basi ihurumie nafsi yako, 
usidunishe hadhi yako baada ya Allah kukupa ushindi na 
kukunyanyua, usikusudie kisicho uhai ukakibeba katika kifua 
chako au mkono wako, kwa madai ya kukinga na shari au kuvuta 
heri au kukinga na jicho, na Allah aliyetukuka anasema: 

Ki AA OD 

(Na Allah akikugusisha madhara, basi hapana wa 
kukuondolea ila Yeye. Na akikutakia heri, basi hapana awezaye 
kurudisha fadhila yake}, | Yunus: 107), 

Na Nabii swala na salamu za Allah zimshukie amesema: 

<Atakaye funga hirizi basi ameshirikisha>, imepokewa na 
Ahmad, na jifunge na Yeye (Allah) peke yake, na mtegemezee 
mambo yako yote. 


Enyi Waislamu: 

Baadhi ya watu wamekosa kujua hekima ya wao kuumbwa, 
basi wakapepetwa na uzushi, na wakatawaliwa na fitina na 
maradhi, baadhi yao wakafitinika na wachawi, wapiga ramli na 
wazushi wakubwa, kwa madai ya kujua ghaibu na kuangalia 
mustakbali, na hawakuvuna kutokana na hayo ila upotevu na 
kusambaratisha mali katika batili, na Allah kasha bainisha haki 
katika hilo kwa kauli yake: 


G ai h oia o lis g 
{Sema: Hapana katika mbingu na ardhi ajuaye ya ghaibu 
isipokuwa Allah} [An-Naml: 65], na Nabii swala na salamu za 


KUSHIKAMANA NA TAWHIDI 23 


Allah zimshukie anasema: 

xAtakavemwendea kuhani au mcheza ramli, na 
akamsadikisha kwa anayoyasema; basi hakika [kwa hilo] 
amevakufuru alivoteremshiwa Muhammad», imepokewa na 
Ahmad. 


Na baadhi va watu wakafitinika na wanayo vaita 'Twali'a' 
[nyota], 'Abraaj' [mapito ya nyota], hadhi, kuhudhurisha roho, na 
kusoma kiganja cha mkono; basi wakasibiwa na mafuriko va 
mawazo yasio na uhakika, na kutoridhia kadari, (Allah) mweye 
ushindi na utukufu amesema: 


Ka ib dil iii Gip 
{Au iko kwao ghaibu, basi wao wanaiandika (kwa watu na 
kuwapa habari vake/21) (At-Tuur: 41). 


Envi waja wa Allah: 

Ikhlasi ndio taji la amali; na atakave mshirikisha Allah pamoja 
na wengine basi Allah ni Mkwasi wa wakwasi asivehitajia 
shirika, wala haridhii kwa waja wake ukafiri, basi ole wao wenve 
kujionvesha (na amali zaojl Si dunia wameichuma wala si akhera 
wameitendea, Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
anasema: 

<mwenye kujidhihirisha kuwa amejaa jambo ambalo 
hajapewa [hanalo] ni kama aliyevaa nguo mbili za uongo», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Hakika yamepotea matarajio ya wenye kujionyesha, na 
zimeambulia patupu mbio zao, wamefedheheshwa duniani, wala 
hawakupata malipo mema akhera, basi tahadharini tena 
tahadharini kujionyesha (na amali] na kutaka kuskika [nayo], 
kwani wa kwanza atakaye chomwa na Moto siku ya Kiyama ni 
wenye kujionyesha na amali zao. 


Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 


IŻ GĦA ua NA Usb 


24 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


Kai BUS; SSNS LAT L 
(Nao hawakuamrishwa kitu ila wamuabudu Allah kwa 
kumtakasia Dini, wawe waongofu, na wasimamishe Swala na 
hiyo ndio Dini Madhubuti} (Al-Bavvinah: 5). 
Allah anibarikie mimi na nvinvi katika Qur-ani tukufu... 


KUSHIKAMANA NA TAWHIDI 25 


HOTUBA XA PILI 


Sifa njema zote anazistahiki Allah, ambave kwa neema vake 
wameongoka walioongoka, na kwa uadilifu wake wamepotea 
waliopotea, namhimidi Yeye alivetakasika himdi kutoka kwa mja 
alivemtakasa Mola wake Mlezi kutokana wanavomsemea 
madhalimu. 


Na nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila 
Allah peke yake, hana mshirika naye, na ametakasika Allah Mola 
Mlezi wa Arshi kutokana na wanayomsifu nayo (wapotevul. 


Na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja 
wake na Mtume wake na kipenzi chake, mkweli muaminifu, ewe 
Allah mswalie na msalimie yeye na jamaa zake na masahaba 
wake, ambao wameshikamana na uongofu wake, na wanatembea 
Juu ya njia yake. 


Ama baada ya himdi hii, enyi Waisilamu: 

Imani si bidhaa ndogo, au madai tu na majina, hakika si 
mengine Imani ya haki ni: Itikadi iliosalimika, amali iliyo sahihi, 
kupenda na kunusuru kwa ajili yake na kuchukia na kupiga vita 
kwa ajili yake, mandhari ya dhahiri na uhakika wa batini, kutoa 
msaada na kuzuilia udhia. 


Na kuitekeleza Tawhidi inahitajia uangalifu wa moyo wenye 
kufululiza na kudumu, unaoiondolea nafsi kila fikra inayotia 
dosari katika ibada ya Allah. 


Na aliye ingia katika mashimo ya shirki kubwa; akataka 
kutoka kwa wafu kuondoshewa ufakiri au maradhi, au akataka 
kutoka kwao manufaa - kama kupata mali au mtoto -, au akataka 
msaada kutoka kwa walio makaburini [wafu], au akavatufu, au 
akayachinjia au akayatilia nadhiri; basi atakuwa amevunja 
heshima ya Ulezi wa Allah, na ametia kasoro haki Yake ya ibada, 
na amekuwa na dhana mbovu kwa Mola Mlezi wa viumbe, na 
ameparaga dhambi kubwa zaidi mbele ya Allah, na 


26 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


ataharamishiwa Pepo na atatiwa TUSI Motoni: 
La 5 ór bÉ 5 56 iet żid i gie € WENU 333 di II l 
{Kwani anaye mshirikisha Allah, hakika Allah 
atamharimishia Pepo, na mahala pake ni Motoni. Na walio 
dhulumu hawatakuwa na wa kuwanusuru } [Al-Maaidah: 72]. 
Basi fuata njia ya haki, na andama mfumo wa uongofu, na 
fanya bidii kuihifadhi itikadi yako; kuwa hakuna mwenye 
kuokoa na adhabu ya Allah ila Allah, wala hayapatikani [mazuri] 
yalio kwake ila kwa kumfanyia ikhlasi peke yake, na kwa 
kutenda aliyowaamrisha waja wake wajikurubishe nayo kwake. 
Na Tawhidi ni mlango wa matarajio pindi maisha yamekuwa 
giza, wala hutapata matakwa yako hadi umpwekeshe Mmoja wa 
pekee [Allah] katika kauli zako zote na matendo yako yote: 
GAT in ái Ji Ti 
{Jueni kuwa mambo yote yanarudi kwa Allah}, [Ash-shuraa: 
53], 
Na watu wote watarudi kwa Mola wao. 


Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na 
kumsalimia Nabii wenu... 


MATUNDA VA TAWHIDI 27 


MATUNDA VA TAWHIDIl 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba 
msaada, tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana 
na shari za nafsi zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, vule 
ataongozwa na Allah, basi hakuna wa kumpoteza, na atakave 
mpoteza hakuna wa kumuongoza, nashuhudia va kwamba hapana 
apasave kuabudiwa ila Allah peke vake, hana mshirika, na 
nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na mtume 
wake, swala na salamu za Allah nvingi zimshukie veve, watu 
wake, na masahaba wake. 


Ama baada va himdi hii: 

Basi mcheni Allah - enyi waja wa Allah - hakika ya 
uchamngu; kwani uchaji Allah ndio njia ya uongofu, na kuihalifu 
ndio njia ya uovu. 


Enyi Waisilamu: 

Allah amepwekeka na Tawhidi, na ameitakasa nafsi yake 
kutokana na kuwa na mshirika na mfano, na amewaamrisha waja 
wake wamuabudu Yeye pekee, na akawaekea ibada aina tofauti, 
na akajaalia kumpwekesha Yeye kwa ibada ndio asili ya Dini na 
msingi wake, na nguzo yake ya kwanza, nayo ni yenye 
kukusanya heri, wala halikubaliwi jema lolote ila kwayo 
linapofanvwa kwa Tawhidi], na amali chache inapokuwa nayo 
inazidishwa maradufu, na inapokosekana basi amali njema 
zinaporomoshwa hata kama ni kubwa mfano wa majabali. 

Nayo ndio mwanzo wa ulinganizi wa Mitume na uhalisi wake, 
na kwa ajili yake ndio wametumilizwa; (Allah) aliyetakasika 
amesema: 


! Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe tisa, mwezi wa Jumaada Al-Akhir, mwaka elfu moja 
mia nne na thalathini na nne hijria, katika Msikiti wa Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie. 


28 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


(Na hatukumtuma kabla vako Mtume vevote ila tulimfunulia 
va kwamba hapana apasave kuabudiwa isipokuwa Mimi. Basi 
niabuduni Mimi tu). (Al-Anbiva: 25). 

Kila ava katika Kitabu cha Allah iko wazi kabisa katika 
kuibainisha [Tawhidi], au inaijulisha, au inabainisha yenye 
kuwajibishwa navo, au thawabu zake, au kinvume chake. Amri 
va kwanza katika Kitabu cha Allah: Ni kuiamrisha hiyo; [Allah] 
mwenve ushindi na dk amesema: 

(Envi watul WA Mola wenu Mlezi}, (Al-Baqarah: 
21]. yaani: Mpwekesheni. 

Muisilamu katika kila swala anamuahidi Mola wake Mlezi 
kusimama nayo [kuitekeleza]: 

ginti Ab; 335 IG, 

(Wewe peke vako nabud. yaani: hatumwabudu 
asiyekuwa Wewe, {na kutoka kwako peke yako tunataka 
msaada}. [Al-Fatiha: 5]. 

Nayo [Tawhidi] ni haki ya Allah juu ya waja wake, na ndiyo 
wajibu wa kwanza miongoni mwa majukumu ya Dini; [Mtume] 
swala na salamu zimshukie alisema kumwambia Muadh Allah 
amridhie: 

«basi liwe la kwanza utakalo walingania kwalo ni: 
Kumwabudu Allah», wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea, na la kwanza atakaloulizwa mja ndani ya kaburi lake 
ni: 

«Ni nani Mola wako Mlezi? - yaani: Ni nani muabudiwa 
wako? -». 

Na kwa ajili ya umuhimu wake, na kuwa hakuna njia ya 
kumridhisha Mola Mlezi ila hiyo, kiongozi wa watu wa Tawhidi 
[Ibrahim] alijiobea nafsi yake na kizazi chake kupata kukita juu 
ya Tawhidi, akasema: 


T di. S a aG; 


MATUNDA VA TAWHIDI 29 


(Ewe Mola Mlezi wetul Tujaalie tuwe ni wenve kusilimu 
kwako}, (Al-Baqarah: 128], na Yusuf salamu zimshukie 
alimuomba Mola wake Mlezi akasema: 

AA WA 

(Nifishe hali ya kuwa ni Muislamu na nichanganvishe na 
watendao mema}. | Yusuf: 101). 

Na ni katika Dua za Nabii wetu swala na salamu za Allah 
zimshukie: 

«Ewe mwenye kuzigeuza geuza nyoyo! Ukitishe moyo 
wangu juu ya Dini yako>, imepokewa na Ahmad. 

Nayo ndio wasia wa Mitume: 


Ga iI ui b Bl 6815 ia as ai e553} 
KIA ui 


(Na Ibrahim akawausia wanawe, na pia Yaagub: Enyi 
wanangu! Hakika Allah amekuteulieni Dini hii; basi msife ila 
nanyi mmekuwa Waislamu, wanvenvekevu). (Al-Baqarah: 132). 

Mfumo wa Mitume ni kuifundisha [Tawhidi] kwa watoto 
wao, na kuwauliza kuihusu wakiwa katika mauti; [Allah] 
aliyetukuka amesema: 

CAR bya GA U aaa JE UG ia sas 3y alagi $ għa 
KAA sil ĠA; es GI g Jaat ea, aa LS TG 

{Je! Mlikuwapo yalipomfikia Yaaqub mauti, akawaambia 
wanawe: Mtamuabudu nani baada yangu? Wakasema: 
Tutamuabudu Muabudiwa wako na Muabudiwa wa baba zako, 
Ibrahim na Ismail na Is- hak, Muabudiwa Mmoja tu, na sisi 
tunasilimu kwake}. (Al-Baqarah: 133). 

Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa 
akiwafundisha watoto wa masahaba kufungamana na Allah peke 
yake pasina wengineo; alisema kumwambia ibni Abbaas Allah 
amridhie yeye na babake: 

<Ewe kijana! Mimi nakufundisha maneno; mhifadhi Allah 


30 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


nave atakuhifadhi, mhifadhi Allah utamkuta mbele vako, 

pindi unapoomba basi muombe Allah, na pindi unapotaka 

msaada basi taka kutoka Allah», imepokewa na Tirmidhi. 
Allah alituamrisha tusife ila [tukiwa] juu yake: 


ai G at g AM safa 
(Envi mlio aminil Mcheni Allah kama ipasavvo kumcha; 
wala msife ila nanyi ni Waislamu } (Aalu-Imran: 102). 
Kwa kumpwekesha Allah kwa ibada, kifua kinapata ukunjufu, 
movo unapata utulivu, na mja anajikomboa na utumwa wa 
viumbe: 


KALM ib £ 388 jag ol l 33 biħ 
(Basi vule ambave Allah anataka kumhidi humfungulia kifua 


chake kwa Uislamu ). (Al-an'aam: 125) 
Na kwayo hamu zinapata faraja majanga vanaondoka: 


KI sa ES AE III o LIE g esty 

(Basi aliita katika giza: Hapana apasave kuabudiwa isipokuwa 
Wewe Ulivetakasika. Hakika mimi nilikuwa miongoni mwa 
wenye kudhulumu}, [Al-Anbiya : 87), 

Ibnu Qavvim Allah amrehemu amesema: "Mazito hayajawahi 
kukingwa na mfano wa Tawhidi". 

Inaondosha vifundo vya moyo na inausilihisha moyo; 
(Mtume| swala na salamu zimshukie alisema: 

<Mambo matatu moyo ukiwa juu yake haubebi usaliti 
wala ghushi: kumtakasia Allah amali, kuwanasihi viongozi 
na kushikamana na jamaa, kwani dua yao (va Jamaa] 
inawazunguka [kama ngome]», imepokewa na Ahmad. 

Nayo ni sababu ya maisha mazuri; bali haipatikani saada 
duniani ila kwayo; (Allah) aliyetakasika amesema: 


3 Fa 
Ġens kas fb 281 IA Rii YA kazi Ti s- 
KALB IS iiS ka ya El 53 bis bla Hub Ġib 
(Mwenye kutenda mema, mwanamume au mwanamke, naye 


akawa ni Muumini, tutamhuisha maisha mema}. [An-Nahl: 97). 
Nayo ndio tegemeo la maisha inayotafutwa na nafsi: 


MATUNDA VA TAWHIDI 31 


KA NG Ja DB GIA gi BB 

(basi atakave ufuata uwongofu wangu, hatapotea wala 
hatataabika). (Twaaha: 123) 

Nayo ndiyo yenye kuleta umoja kwa Waisilamu - waarabu na 
wasiokuwa waarabu, wa mashariki na wamagharibi = 

{Kwa hakika huu umma wenu ni umma mmoja, na Mimi ni 
Mola wenu Mlezi. Kwa hivyo niabuduni Mimi}. [Al-anbiya: 92]. 

Ni Neno la Tawhidi Neno jema tukufu, msingi wake umekita 
na tagaa lake limeenda juu, nayo ni Neno la Allah liliojuu kabisa, 
na Allah alimzungumzisha nalo Musa moja kwa moja bila ya 
ukati: 


z 
of 6 


gavet ti a bf tf si 

(Hakika Mimi ndiye Allah. Hapana apasaye kuabudiwa ila 
Mimi tu. Basi niabudu Mimi}. (Twaaha: 14). 

Wala hakuna tagaa la Imani lililo juu zaidi kuliliko; [Mtume] 
swala na salamu zimshukie alisema: 

<Imani ni matagaa sabiini na kitu - au: sitini na kitu -; lilio 
bora zaidi ni: "aa ilaaha illa llaah'», imepokewa na Muslim. 

Nayo ndio maneno matakatifu zaidi, na kitu kizito zaidi katika 
mizani, na inalingana (katika thawabu| na kuacha huru watumwa, 
na ni kinga inayokinga kutokana na shetani kila siku; 

Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<atakaye sema: 'laa ilaaha illa llaahu wahadahuu laa 
shariika lah, lahul mulku, walahul hamd, wa huwa a'laa kulli 
shav-in gadiir', mara mia moja kwa siku; itakuwa kwake ni 
sawa na kuacha huru watumwa kumi, ataandikiwa mema mia 
moja, atafutiwa maovu mia moja, itakuwa kwake ni kinga ya 
kumkinga na shetani siku yake ile hadi jioni, na hatakuja mtu 
Isiku ya Kiyama| na jambo bora zaidi kuliko aliyokuja nayo 
yeye, ila mtu atakayefanya zaidi ya hivyo [alivyo fanya yeye]», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 


32 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


«Laa ilaaha illa llaahs, midomo haijawahi kunuketo, wala 
kutingisika na neno zuri kuliliko; [Mtume] swala na salamu 
zimshukie alisema: 

<Bora zaidi niliyoyasema mimi na Manabii kabla yangu: 
'Laa ilaaha illa llaahu wahadahuu laa shariika lah, lahul 
mulku, walahul hamd, wa huwa a'laa kulli shay-in qadiir'», 
imepokewa na Tirmidhi. 

Neno na kudumu milele, Allah ameahidi kuwa kutabaki katika 
watu watakao lisema na kulilingania; [Allah] alivetakasika 
amesema: 


(Na akalifanya hili liwe neno lenye kubaki katika vizazi 
vyake} (Az-zukhruf: 28). 

Navo ndio kauli madhubuti, mwenve kushikamana navo Allah 
humfanya kuwa imara duniani na akhera; [Allah] mwenye 
ushindi na utukufu amesema: 

gfi a gyi o é J liak au 

{Allah huwatia imara wenye kuamini kwa kauli ya imara 
katika maisha ya dunia na katika Akhera}. [Ibrahim: 27], 

Na kiumbe mkamilifu zaidi ni yule aliyekamilika zaidi katika 
kumuabudu Yeye, na ukamilifu wa mja na utukufu wa cheo chake 
unakuwa kwa kadri ya kuitekeleza kwake Tawhidi, na Allah 
humtetea mtu wa Tawhidi katika Dini yake na dunia yake, na 
anayetarajiwa zaidi kupata msamaha wa Allah ni mtu wa Tawhidi; 

Allah aliyetukuka amesema katika hadithi Qudsi: 

«lau utanijia na madhambi yaliokaribia kujaa ardhi, kisha 
ukakutana nami hali haunishirikishi na chochote, basi 
nitakujia na msamaha uliokaribia kujaa ardhi», imepokewa 
na Tirmidhi, ibnu Rajab Allah amrehemu amesema: "Tawhidi 
ndio sababu kubwa; basi atakayeikosa amekosa msamaha, na 
atakayekuja nayo, basi hakika amekuja na sababu kubwa zaidi ya 
kupata msamaha ». 

Shetani hana njia ya kughilibu mwenye Tawhidi: 


MATUNDA VA TAWHIDI 33 


KA Sa AA qalli Je ĠEL id GS Ab 
(Hakika veve hana madaraka juu va walio amini na 
wakamtegemea Mola wao Mlezi} (An-Nahl: 99), 
Na kinga va Allah kwake inazidi kwa kadri va Tawhidi vake, 
amesema alivetakasika: 


gizil G Nil BIEX Ái ól 

{Hakika Allah huwakinga walio amini}. [Al-hajj: 38], 

Aliyetekeleza Tawhidi ya Allah sawa sawa basi Allah 
atamhifadhi kutokana na madhambi ya kuangamiza na machafu, 
[Allah] alisema kuhusu Yusuf salamu zimshukie: 

KA a te ad isy 

{Hayo hivyo ni kwa ajili tumuepushe na uovu na uchafu. 
Hakika yeye alikuwa katika waja wetu walio safishwa [Yusuf: 
24]. 

Ibnul Qayyim Allah amrehemu amesema: "kila moyo 
unapokuwa dhaifu zaidi katika Tawhidi, na wenye shirki zaidi, 
basi utakuwa ni wenye machafu zaidi". 

Mwenye Tawhidi ana utulivu katika maisha ya duniani, na ni 
mwenye kupata amani ndani yake kwa kadri ya Imani yake 

GOA AL Saan a aa iyak a ak aa 

{Wale ambao wameamini, na hawakuchanganya imani yao na 
dhulma - hao ndio watakao pata amani na wao ndio 
walioongoka}. (Al-an'aam: 82]. 

Na wafu wananufaika na maombi ya watu wenye Tawhidi, 
wala hayakubaliwi maombi katika swala ya janaza ila yao; 
[Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 

«Hakuna mtu Muisilamu atakufa, na wasimame katika 
jeneza lake watu arubaini wasiomshirikisha Allah na kitu; 
isipokuwa Allah hukubali maombi yao kwake», imepokewa 
na Muslim. 

Na Allah humbashiria mtu wa Tawhidi Pepo pindi 
kinapokaribia kifo chake; [Mtume] swala na salamu zimshukie 
alisema: 


34 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


<Yule vatakao kuwa maneno yake va mwisho ni 'laa 
ilaaha illa Ilaah' ataingia Peponi», imepokewa na Abu Daaud. 

Na kama Allah alivyompa ushindi mtu wa Tawhidi duniani, 
basi hakika Allah atamkirimu na atanyanyua cheo chake akhera, 
na atamlipa malipo ya wenye kutenda amali yalio bora zaidi; basi 
atakayekufa juu ya Tawhidi atapata Pepo ima kutokea mwanzo 
au atamalizikia [humo], na hata akiingia Motoni kwa ajili ya 
madhambi yake hatabakishwa milele humo; [Mtume] swala na 
salamu zimshukie alisema: 

<Atakaye kufa hali hamshirikishi Allah na chochote basi 
ataingia Peponi>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Wala hawatapata uombezi wa Mtume swala na salamu za 
Allah zimshukie ila watu wa Tawhidi; Abu Hureira Allah 
amridhie amesema: 

«Ewe Mtume wa Allah! Ni nani anayestahiki maombezi 
yako siku ya Kiyama? Akasema: Ni aliyesema 'laa ilaaha illa 
Ilaah'; kwa ikhlasi katika nafsi yake>, imepokewa na Bukhari. 

Na mwenye kuitekeleza Tawhidi ataingia kupitia mlango 
anaotaka katika milango minane ya Pepo; [Mtume] swala na 
salamu zimshukie alisema: 

<Hakuna yeyote kati yenu atatawadha akakamilisha udhu, 
kisha aseme: 'ash-hadu an laa ilaaha illa llaahu wahadahu laa 
shariika lah, wa ash-hadu anna Muhammadan abduhuu wa 
rasuuluh; ila atafunguliwa milango ya Pepo minane, aingie 
kwa wowote anaoutaka>, imepokewa na Muslim. 

Ibnu Al-Oayyim Allah amrehemu amesema: "Kila ikiwa 
Tawhidi ya mja kubwa; msamaha wa Allah kwake huwa timamu 
zaidi, basi atakaye kutana Naye hali ya kuwa hamshirikishi na 
chochote kabisa; atamsamehe madhambi yake yote>. 

Na watu elfu sabiini wataingia Peponi bila ya hesabu, wote ni 
watu wa Tawhidi, [Mtume] swala na salamu zimshukie: 

<wao ni wale ambao hawaombi kufanyiwa rugya, wala 
hawaitakidi nuksi, wala hawajitibu kwa kujichoma moto, na 
wanamtegemea Mola wao mlezi>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 


MATUNDA VA TAWHIDI 35 


Na baada va havo, envi Waisilamu: 

Tawhidi ndio kitu ghali zaidi anachomiliki Muisilamu, na 
aliveongozwa na Allah katika hiyo [Tawhidi] basi aing'ate kwa 
magego, na ailinde kutokana na yenye kuibomoa au kuitia dosari 
au kasoro, na aliyemuomba asiyekuwa Allah, au akatufu katika 
kaburi, au akalichinjia, basi hakika ameenda hasara ya nuru za 
Tawhidi na fadhila zake, na hatokubaliwa ibada yoyote, na 
atakuwa amejitia katika dalili za kukemea kukaa milele motoni. 

'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 


Seg t pt Í d e idi 75 bÍ TS, jid 
gisi 2483 Sia IB J ea Se jadi aas i OÉ os 

{Sema: Mimi ni mwanaadamu kama nyinyi. Ninaletewa 
Wahyi kwamba Muabudiwa wenu ni Muabudiwa Mmoja. 
Mwenye kutaraji kukutana na Mola wake Mlezi basi na atende 
vitendo vyema, wala asimshirikishe yeyote katika ibada ya Mola 
wake Mlezi}. (Al-kahf: 110]. 

Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur-ani tukufu... 


36 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


HOTUBA XA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na 
shukrani zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, 
na nashuhudia ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah 
peke yake hana mshirika; ili kuadhimisha shani yake, na 
nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja Wake 
[Allah] na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waisilamu: 

Tawhidi ni neema kubwa kutoka kwa Allah, humpatia anaye 
mtaka katika waja wake, na ni juu ya Muisilamu kufanya bidii 
kuitekeleza katika nafsi yake, kizazi chake na watu wa karibu 
katika jamaa wake na watu wote kwa jumla. 

Na ni katika kuishukuru neema ya Tawhidi: Kuwalingania 
viumbe katika hiyo [Tawhidi], na kutahadharisha kila maafa 
yenye kupingana na asili yake au ukamilifu wake. 

Na ni katika njia za kuimarika juu yake: kumuomba Allah 
akuthibitishe juu yake, kukaa mbali na uzushi na shubuha [yenye 
kutia shaka) na matamanio, kukithirisha ibada, kujiandaa na 
elimu ya kisheria, na kuuliza maulamaa walezi kila lenye kutia 
mushkili katika hiyo [elimu]. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na 
kumsalimia Nabii wake... 


UBORA WA NENO LA TAWHIDI 37 


UBORA WA NENO LA TAWHIDIl 


Sifa njema zote ni za Allah, twamhimidi, twamtaka msaada, 
na msamaha, na twajilinda Nave kutokana na shari za nafsi zetu, 
na amali zetu mbovu, vule atakaveongozwa na Allah basi hakuna 
wa kumpoteza, na atakave mpoteza basi hakuna wa kumuongoza, 
na nashuhudia kuwa hakuna apasave kuabudiwa isipokuwa Allah 
peke Yake, hana mshirika Naye, na nashuhudia kuwa 
Muhammad ni mja wake na Mtume wake, swala za Allah ziwe 
juu yake, na juu ya watu wake na sahaba zake, na awateremshie 
salamu nyingi. 


Ama baada Iva himdi hii| 
Basi mcheni Allah - enyi waja wa Allah - haki ya kumcha, na 
kamateni Uisilamu katika kishikio madhubuti, 


Enyi waisilamu: 

Utukufu wa kiumbe uko katika kumtii Allah, na kujilazimisha 
kumuabudu Yeye, na hiyo ni hekima ya kuumba (kwa Allah] na 
amri [Yake], na kwayo ndio yanapatikana mafanikio na kufaulu 
duniani na akhera: 

GUBE K3 SG ai ab ogh 

{Na anaye mtii Allah na Mtume wake, bila ya shaka 
amefanikiwa mafanikio makubwa}, [Al-Ahzaab: 71], 

Na hakika si mengine furaha, ladha, uzuri wa umri na neema 
yanakuwa ndani ya kumtambua Allah, kumfanyia tawhidi na 
kumuamini. 

Na maneno bora kabisa, na yanayopendeza zaidi kwa Allah ni 
yale yaliokuwa ni kumsifu Yeye, na sifa bora zaidi kwa Allah ni 
neno la tawhidi «laa ilaaha illa llah», neno ambalo kwa ajili yake 
zimesimama mbingu na ardhi, na kwa ajili yake ndio waliumbwa 


! [Hutuba hii] imetolewa siku ya ijumaa, tarehe sita ya mwezi wa jumaadal uulaa, mwaka 


wa elfu moja mia nne na thalathini na nane hijria, ndani ya msikiti wa Nabii (Al-Masjidi 
Nnabawi). 


38 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


viumbe, na kwa ajili vake ndio Allah aliteremsha Vitabu vvake 
na akatumiliza Mitume wake, [Allah] aliyetukuka amesema: 


gott ti MAS ii d ieħ MILI xe MLS ati ljħ 


(Na hatukumtuma kabla vako Mtume vevote ila tulimfunulia 
va kwamba hapana apasave kuabudiwa isipokuwa Mimi. Basi 
niabuduni Mimi tu), [Al-Anbiya : 25) 

Nao Mitume waliwaonva nalo kaumu zao (waliwaonva 
kulikeuka neno hilo]; [Allah] ilqa a amesema: 

got Ci St EA 

(ili nvinvi muonve kwamba hapana apasave kuabudiwa ila 
Mimi, basi nicheni Mimi}. (An-Naħhl: 2). 

Allah amelishuhudia neno hili kwa nafsi yake, na 
akawashuhudiza viumbe vvake walio bora zaidi; amesema 
alivetakasika: 


kuk LE JIĠI KISRA ħa 
Kia 


(Allah na Malaika na wenye elimu, wameshuhudia kuwa 
hakika hapana apasaye kuabudiwa ila Yeye, ndiye Mwenye 
kusimamisha uadilifu; hapana apasaye kuabudiwa ila Yeye 
Mwenye nguvu na Mwenye hikima) (Aalu-Imran: 18). 

Asema ibnul Qavvim Allah amrehemu: "huu ndio ushahidi 
mkubwa zaidi, mtukufu zaidi, muadilifu zaidi, na wa ukweli 
zaidi, kutoka kwa Shahidi mkubwa zaidi, juu ya jambo kubwa 
zaidi la kushuhudiwa". 

Sheria zote (za Uisilamu| zimejengwa juu ya neno hili, na dini 
yote ni miongoni mwa haki zake, na thawabu zote ni katika 
kulitekeleza, na adhabu zote ni katika kuliacha au kufanya 
upungufu katika kulitekeleza, na nguzo (za dini| zote zinasimama 
juu yake, ni neno lenye daraja za juu, lenye fadhila nyingi, kwani 
Ineno| hili ndio kichwa cha Uisilamu wote, na ndio ya kwanza 
kati ya nguzo zake na majengo yake makubwa, na juu yake ndio 
zinasimama nguzo zote [za Uisilamu zilizo baki), nalo ndio 


ji 


AU 


UBORA WA NENO LA TAWHIDI 39 


nguzo va kumuamini Allah na sehemu vake kubwa zaidi, basi 
haiwi sahihi imani bila [kulitekeleza neno] hili, wala hainvooki 
[imani] ila [inapojengwa] juu yake. 

Mila [ya Uisilamu] imeasisiwa juu ya [neno hili], na kibula 
kimewekwa [kwa ajili yake], nalo ndio haki ya Allah juu ya waja 
wote. Ni neno la Uisilamu, na ufunguo wa nyumba ya salama 
[Pepo]. Kwa ajili yake watu wamegawanyika wakawa [baina ya] 
waovu na wema, waliokubaliwa [katika rehema za Allah] na 
waliofukuzwa, [neno hili] ni lenye kutofautisha baina ya ukafiri 
na Uisilamu, na watu hawajatamka neno zuri zaidi kuliko [neno] 
hili, na kati ya matendo hawajatenda yaliyo mazuri zaidi kuliko 
yale yanayotendwa kwa mujibu wa [neno] hili, Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie alisema: 

«maneno yanayopendeza zaidi kwa Allah ni manne: 'sub- 
haana llaah', 'al-hamdu lillah', 'laa ilaaha ila Iaah' na 
'Allahu ak-bar'». Imepokewa na Muslim. 

Hili ndilo neno la kuchamngu ambalo Allah kalifanya maalum 
kwa vipenzi vyake; [Allah] aliyetukuka amesema: 


kissii ii 
{na akawalazimisha neno la kuchamngu} (Al-Fat-h: 26), 


Nalo ndio kishikio madhubuti ambacho atakaye shikamana 
nacho ataokoka; [Allah] aliyetakasika amesema: 

Li paal Y Eji i ET i għ ai ai i th 

{Basi anaye mkufuru Shet'ani na akamuamini Allah bila ya 
shaka amekamata kishikio madhubuti, kisicho vunjika}. (Al- 
Baqarah: 256] 

Ujuu ndio sifa yake [neno hili], na kubaki kunaambatana nalo, 
[Allah] aliyetukuka amesema: 

UI ca bi iy 

{na Neno la Allah kuwa ndilo juu} [At-Taubah: 40]. 

Ni neno zuri, Allah kalipigia mfano katika kitabu chake, 
akasema: 


40 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


5 ib 


eae AA 


{Hebu hukuona vipi Allah alivyo piga mfano wa neno zuri? 
Ni kama mti mzuri, mizizi yake ni imara, na matawi yake yako 
mbinguni}. [Ibrahim: 24], 

Kwalo kunapatikana ukunjufu wa kifua: 

TA 

(Basi vule ambave Allah anataka kumuongoza humfungulia 
kifua chake kwa Uislamu}. (Al-an'aam: 125), 

Ibnu Juraij Allah amrehemu amesema: 'humfungulia kwa 
[neno la] (laa illaaha illa Ilaah). Kwalo kunapatikana salama va 
MOVO, 

iia o5 J; Ju ká Y igy 

{Siku ambayo kwamba mali hayato faa kitu wala wana. Isipo 
kuwa mwenye kumjia Mwenyezi Mungu na moyo uliyo 
salimika), LAsh-shuaraa': 88-89), 

Ibnu Abbaasi amesema Allah amridhie veve na babake: 
'Movo uliosalimika ni ashuhudie kuwa hakuna apasave kuabudia 
isipokuwa Allah". 

Nalo ndio ulinganizi wa haki ambao hauna batili ndani yake, 
ni kauli ya sawa ambayo haina kombo ndani yake, na ni ushahidi 
wa ukweli hauna uongo ndani yake, nalo ndio Sifa ya juu kabisa 
ambayo Allah kaifanya maalum kwake pasina viumbe vyake, 
nalo ndilo neno lililobaki baada kuondoka kwa Ibrahim salamu 
zimshukie; (Allah) alivetakasika amesema: 

gó Aa l eaat G iah K Glass 

{Na akalifanya hili liwe neno lenye kubaki katika vizazi 
vyake ili warejee [kwa hili neno, kwa kuliamini na kuitekeleza] } 
[Az-zukhruf: 28] 

Ibnu Kathiir Allah amrehemu amesema: "nalo [Neno hilo] ni: 
laa ilaaha illa Ilaah: alilifanya ni lenye kudumu katika kizazi 


UBORA WA NENO LA TAWHIDI 41 


chake, wale walioongozwa na Allah katika kizazi cha Ibrahim 
wanamuiga veve katika kulitekeleza (neno hilif'. 

"Laa ilaaha illa Ilaah' ni neema kubwa zaidi juu va viumbe; 
(Allah) aliyetakasika amesema: 

KU ER 

(na akakujalizieni neema zake, za dhaahiri na za siri) 
ILuqman: 20), 

Sufvan ibnu Uveina Allah amrehemu amesema: Allah 
hajawaneemesha waja wake kwa neema kubwa kuliko [hii] va 
kuwatambulisha: laa ilaala illa Ilaah> 

Nalo ni Neno linalotoshana na dunia pamoja na vilivyomo 
ndani yake; Mtume swala na salamu zimshukie alisema: 

«Kusema kwangu: 'Sub-haana Ilaah', 'wal-hamdu lillaah', 
'wa laa ilaaha illa llaah', 'wa llaahu akbar'; kunapendeza 
zaidi kwangu kuliko kila kilicho chomozewa na jua», 
imepokewa na Muslim. 

Nalo [Neno hili] ndio wajibu wa kwanza -kuwa na elimu nalo 
na kulitekeleza- juu ya waja; [Allah] alivetakasika anasema: 

gái I i t 

{Basi jua ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah} 
[Muhammad: 19], 

Sheikhul Islaam Allah amrehemu amesema: "Wema 
waliotangulia na Maimamu wameafikiana ya kuwa jambo la 
kwanza wapasalo kuamrishwa waja ni Shahada mbili". Nalo pia ni 
wajibu wa mwisho; Mtume swala na salamu zimshukie alisema: 

«Yule ambaye mazungumzo yake ya mwisho yatakuwa ni: 
'laa ilaaha illa Ilaah', ataingia Peponi», imepokewa na Abu 
Daaud. 

Mwenye elimu nalo na mwenye kulitekeleza Neno hili ndiye 
aliye nyooka sawa [katika dini] kihakika, [Allah] aliyetukuka 
amesema: 


42 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


{Hakika walio sema: Mola wetu Mlezi ni Allah! Kisha 
wakanvooka sawa}, (Al-Ahqaf: 13) 

Ibnu Abbaas Allah amridhie veve na babake amesema: vaani: 
shahada va 'laa ilaaha illa Ilaah', 

GAI palé G 3 

{hawatakuwa na khofu, wala hawatahuzunika}. (Al-Ahqaf' 
13],. 

Pindi Neno hili litasadiki basi moyo utatwahirika kutokana na 
kila asiyekuwa Allah, na atakaye kuwa mkweli katika Neno hili 
basi hatampenda isipokuwa Allah, hatamuona isipokuwa Yeye, 
hatamcha ila Yeye, hatategemea ila kwake, na hakutabakia 
[moyoni mwake] athari za [kuitanguliza] nafsi yake na 
matamanio yake [mbele ya Allah na amri yake]. 

Neno hili ni kinga ya mali na damu; Mtume swala na salamu 
zimshukie alisema: 

<Atakaye sema: 'laa ilaaha illa Ilaah', na akawakufuru 
wanaoabudiwa kinyume ya Allah; basi mali yake na damu 
yake zitakuwa haramu, na kumhasibu ni jukumu la Allah 
aliye na nguvu na aliyetukuka>, imepokewa na Muslim. 

Nalo (Neno hili| ndilo jambo linaloanziwa nalo ulinganizi 
(daawahj, Nabii swala na salamu zimshukie alianza nalo 
ulinganizi wake, na juu yake ndio alikuwa akichukua 'bai-ah' 
[ahadi ya kuinusuri dini] kutoka kwa sahaba zake, na alikuwa 
akituma walinganizi katika miji na Neno hili, akasema 
kumwambia Muaadh Allah amridhie pindi alipomtuma kuenda 
Yemen: 

<Hakika wewe unawendea watu waliopewa Kitabu; basi 
walinganie katika shahada va 'laa ilaaha illa llaah' na kuwa 
mimi ni Mtume wa Allah>, wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea [hadith] hii. 

Nalo ndilo Neno la Tawhidi, Neno lilio sawa, [Allah] 
aliyetakasika amesema: 


Ps g a E IS Si Gats jiy 


UBORA WA NENO LA TAWHIDI 43 


ĠEL 4,3,5 35 B'SI 25 Ni 

(Sema: Envi Watu wa Kitabul Njooni kwenve neno lilio sawa 
baina vetu na nvinvi: Xa kwamba tusimuabudu vevote ila Allah, 
wala tusimshirikishe na chochote} (Aalu-Imran: 64), 

Atakave lisema kwa haki (kwa kulisema hali va kulifahamu 
maana yake halisi na kulitekeleza) amefaulu; Nabii swala na 
salamu zimshukie alisema: 

(Enyi watu! Semeni 'laa ilaaha illa llaah' mtafaulu) 
imepokewa na Ahmad. 

Mwenye kushikamana nalo basi amekamata tagaa la juu 
kabisa la imani; Nabii swala na salamu zimshukie alisema: 

(Imani ni matagaa sabiini na, basi bora kabisa kati yao ni 
kauli ya: 'laa ilaaha illa Ilaah'), imepokewa na Muslim. 

Na aya iliolikusanya (Neno hili) ndio aya adhimu kabisa 
katika Our-ani, na istighfari bora kabisa imelikusanya. 

Nalo ndio amali inayozidisha zaidi na yenye ujira zaidi, 
kwani: 

(atakaye sema katika siku mara mia moja: 'laa ilaaha illa 
llaah, wah-dahuu laa shariika lah, lahul mulk, walahul hamd, 
wa huwa alaa kulli shav-in qadiir', vatakuwa (malipo vakel 
kwake ni sawa na kuacha huru watumwa kumi, na 
ataandikiwa thawabu mia moja, atafutiwa dhambi mia moja, 
na vatakuwa (maneno haval kwake ni kinga kutokana na 
shetani siku vake ile hadi jioni, na hatakuja mtu (siku va 
Kivamal na bora kuliko aliokuja navo veve, ila mtu 
aliyetenda zaidi va hilo (alilotenda vevel), imepokewa na 
Bukhari na muslim. 

Na: (atakayesema: 'laa ilaaha illa llaah, wahdahuu laa 
shariika lah, lahul mulk, walahul hamd, wa huwa alaa kulli 
shay-in gadiir', mara kumi; atakuwa ni kama aliyeacha huru 
nafsi nne miongoni mwa wana wa Ismail), imepokewa na 
Muslim. 

Neno hili ndio sadaka kubwa zaidi bila kutoa mali; Mtume 


44 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


swala na salamu zimshukie alisema: <Na kauli va 'laa ilaaha 
illa Ilaah' ni sadaka>, imepokewa na Muslim, nalo (kulitekeleza 
Neno hili] ndio kuokoka ndani ya kaburi, na [kuishi] juu yake 
[duniani] ndiko kunamthibitisha mtu pindi anapohojiwa 
[kaburini], Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 
«Anapoulizwa Muisilamu ndani ya kaburi: atashuhudia 
kuwa hapana apasaye kuabudiwa ila Allah, na kuwa 
Muhammad ni Mtume wa Allah; na hiyo ndio [tafsiri ya] 
kauli ya Allah: {Allah huwatia imara wenye kuamini kwa 
kauli ya imara katika maisha ya dunia na katika Akhera}» 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea [hadith] hii. 

Na sajili [jalada] za madhambi zinakuwa nyepesi [katika 
mizani ya amali] kwa ajili ya uzito wa Neno hili - hilo ni kwa 
neema ya Allah -, Mtume swala na salamu zimshukie alisema: 
«Hakika Allah mwenye nguvu na utukufu atamtoa mtu 
miongoni mwa ummah wangu mbele ya viumbe siku ya 
Kiyama, amfungulie sajili [za dhambi zake] tisaini na tisa, 
[ukubwa wa] kila sajili moja ni upeo wa macho, kisha 
atolewe kibahasha, mnao ndani yake: 'ash-hadu an laa 
illaaha illa llaah, wa ash-hadu anna Muhammadan rasuulu 
llaah', basi ziwekwe sajili zile katika mkono wa mizani, sajili 
zikawa nyepesi na kibahasha kikawa kizito», imepokewa na 
Ahmad. «Na lau mbingu saba na ardhi saba zitawekwa katika 
mkono wa mizani, na ikawekwa 'laa ilaaha illa Ilaah' katika 
mkono mwengine; 'laa ilaaha illa Ilaah' itazishinda, na lau 
mbingu saba na ardhi saba zitakuwa ni duara lilio fungwa 
[lisio na njia ya kutokea, au amali kupanda kwa Allah], basi 
[amali ya] 'laa ilaaha illa Ilaah' ingezipasua (na invanvuke 
kuenda kwa Allah], imepokewa na Ahmad. 

Watu wake [Neno hili] ndio wenye Uombezi [siku ya 
Kiyama), na wanao ahadi mbele va Ar-Rahmaan [Allah mwingi 
va rehema]; (Allah) aliyetakasika amesema: 


SIZE GEJ tie ŽI ya Ua KU a 


UBORA WA NENO LA TAWHIDI 45 


(Hawatakuwa na mamlaka va uombezi ila wale walio chukua 
ahadi kwa Ar-Rahmani Mwingi wa Rehema}. (Maryam: 87]. 

Na watakaofaidika zaidi na uombezi wa Nabii swala na 
salamu zimshukie ni wenye ikhlasi walio wakweli katika 
kulisema kwao [Neno hili], Nabii swala na salamu zimshukie 
alisema: 

«Mtu atakayefaidika zaidi na uombezi wangu siku va 
Kiyama ni aliyesema: 'laa ilaaha illa llaah' kwa ikhlasi 
kutoka ndani ya nafsi yake>, imepokewa na Bukhari. 

Na Pepo ni malipo va aliyelisema [Neno hili] kwa ukweli 
[yaani moyo wake na vitendo vyake vilisadikishe Neno hili], kwa 
ikhlasi ndani ya moyo wake, na akiwa na yakini nalo bila kuwa 
na shaka [hata ndogo], akawa mwenye kulitendea kazi, mwenye 
kuepuka kila lenye kuenda kinyume nalo; Mtume swala na 
salamu zimshukie alisema: 

<Hakuna mja yeyote atasema 'laa ilaaha illa Ilaah', kisha 
afariki juu ya hilo; isipokuwa ataingia Peponi> wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea. 

(Neno hili) ni lenye kumfungulia anayelisema milango ya 
Pepo minane, aingie kupitia wowote anaotaka; bali aliyekuwa 
mkweli katika kulisema, mtenda kazi wa yanayowajibishwa nalo; 
Moto hautamgusa, Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
alisema: 

<Hakuna yeyote anaye shuhudia kuwa hapana apasaye 
kuabudiwa ila Allah, na kuwa Muhammad ni Mtume wa 
Allah, [ashuhudia hilo] hali yakuwa mkweli ndani ya moyo 
wake, isipokuwa Allah ataharamisha yeye kuingia Motoni», 

wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, na Allah atamtoa 
kutoka Motoni kila atakaye lisema na hali ya kuwa ndani ya 
moyo wake mna imani uzito wa chungu ndogo kabisa; 

«Allah mwenye Ushindi na Uwezo mkubwa amesema: 
naapa kwa ushindi wangu, Utukufu wangu, Kiburi changu 
na Ukuu wangu; hakika nitamtoa kutoka [Motoni] kila aliye 
sema 'laa ilaaha illa Ilaah>', imepokewa na Bukhari. 


46 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


Na kwa ajili va umuhimu wa tawhidi katika kila punde va 
maisha ya mja; ndio Sheria imekuja kuhimiza kushikamana nayo 
(tawhidi) katika hali zake [mja] zote na mambo yake vote; 

basi «atakaye sema pindi inapoingia asubuhi: 'laa ilaaha 
illa llaah, wah-dahu laa shariika lah, lahul mulku, walahul 
hamdu, wa huwa alaa kulli shay-in Oadiir'; atakuwa (na ujira 
wa| kama aliyeacha huru mtumwa miongoni mwa wana wa 
[Nabii] Ismail, na ataandikiwa mema kumi, atafutiwa maovu 
kumi, atanyanyuliwa daraja kumi, na atakuwa ndani ya 
ulinzi kutokana na Shetani hadi iingie jioni, na anaposema 
hayo jioni, basi atapata (malipol mfano wa hayo hadi iingie 
asubuhi>, imepokewa na Abu Daaud, 

Na akilisema [Neno hili] pindi anapomaliza kujitwahirisha 
kwake, basi atafunguliwa milango va Pepo [yote] minane, Nabii 
swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Hakuna yeyote kati yenu atatawadha, akakamilisha udhu 
wake, kisha akasema: 'ash-hadu an laa ilaaha illa llaah, wa 
ash-hadu anna Muhammadan abduhuu wa rasuuluh', 
isipokuwa atafunguliwa milango ya Pepo minane», 
imepokewa Muslim. 

Nalo [Neno hili] ndio kianzio cha adhana na kimalizio chake, 
Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Pindi muadhini anaposema: 'Allah ak-bar, Allah ak-bar', 
na mmoja wenu akasema: 'Allah ak-bar, Allah ak-bar', kisha 
muadhini akasema: 'ash-hadu an laa ilaaha illa Ilaah', [naye] 
akasema: 'ash-hadu an laa ilaaha illa Ilaah', kisha muadhini 
akasema: 'ash-hadu anna Muhammadan rasuulu Ilaah', 
[naye] akasema: 'ash-hadu anna Muhammadan rasuulu 
llaah', kisha muadhini akasema: 'hayya alaa sswalaah', 
[naye] akasema: 'laa hawla walaa quwwata illaa billaah', 
kisha muadhini akasema: 'havva alal falaah', [naye] 
akasema: 'laa hawla walaa guwwata illaa billaah', kisha 
muadhini akasema: 'Allah ak-bar, Allah ak-bar', (navel 
akasema: 'Allah ak-bar, Allah ak-bar', kisha muadhini 


UBORA WA NENO LA TAWHIDI 47 


akasema: 'laa ilaaha illa Ilaah', [naye] akasema: 'laa ilaaha 
illa Ilaah', (vote hayo akayasema| kutoka moyoni mwake, 
basi ataingia Peponi>,imepokewa na Muslim. 

Na «atakaye sema pindi atamsikia muadhini: 'ash-hadu an 
laa ilaaha illa llaahu wahadahuu laa shariika lah, wa ash- 
hadu anna Muhammadan abduhuu wa rasuuluh, radwitu bi 
llaahi rabaa, wa bi Muhammadin rashuulaa, wa bil islaami 
diinaa; atasamehewa dhambi zake'x, imepokewa na Muslim. 

Na katika Swala; pindi Muisilamu atasimama kuingia kwenve 
Swala anaifungua na tawhidi, na Swala haisihi ila kwa 
[kupatikana] 'tashahhud' [ndani yake], na kabla va mwenye 
kuswali atoe salamu ili kutoka kwenye Swala anaomba 
akitawasali kwa Allah nalo (Neno hili la tawhidil 

«Ewe Allah, nisamehe [dhambi] nilizozitanguliza, na 
[amali] nilizoziacha, na [dhambi] nilizozifanya kwa siri, na 
zile nilizozidhihirisha, na yale niliofanya israfu ndani yake na 
kuvuka mipaka, na yale ambayo Wewe ndiye unayajua zaidi 
kuliko mimi, Wewe ndiye mwenye kutanguliza (baadhi ya 
waja wako unaowataka na kuwanyanyua daraja za 
ukamilifu), na Wewe ndiye mwenye kuwachelewesha (baadhi 
ya waja wako unaowataka na kuwaangusha katika tabaka za 
chini na udunifu), 'laa ilaaha illa anta'», imepokewa na 
Muslim, 

Na mwisho wa kila Swala anasema: 

<'laa ilaaha illa llaahu wahadahuu laa shariika lah, lahul 
mulku, walahul hamd, wa huwa alaa kulli shav-in gadiir'>, 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na (mjal anahitimisha nalo Neno hili| 'Tasbihi', 'Tahmidi' na 
'Takbira', basi: 

<akasamehewa [kwalo] dhambi zake, hata kama ni mfano 
wa povu la bahari>, imepokewa na Muslim. 

Na katika ibada za hija anaambatana nayo [katika hali zote]; 

<Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa pindi 
anapanda [kilima] cha Swafaa na Marwa; anaelekea kibla, 


48 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


akamsifu Allah na upweke (kwa Neno hili la tawhidil, na 
akamuadhimisha [kwa kuleta takbira|> imepokewa na 
Muslim, 

Na walipokuwa Muzdalifah: 

«Mtume swala na salamu za Allah zimshukie alikuja 'Al- 
Mash-ar' (kiwanja cha Muzdalifah), akapanda juu yake, 
akamuhimidi Allah, na akamsifu na tawhidi, 
akamuadhimisha (kwa kuleta takbiraj, na akasema 'laa 
ilaaha illa Ilaah'>, imepokewa na Nasai. 

Na [alikuwa Mtume swala na salamu za Allah zimshukie] 
anaporudi kutoka vitani au hija au umrah, analeta takbiira 
mara tatu kila akipanda sehemu ya juu ya ardhi, kisha 
akisema: 'laa ilaaha illa llaahu wah-dahu laa shariika lah, 
lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa alaa kulli shav-in 
gadiir> wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na katika misimu ya heri - kama kumi la kwanza la dhul hijja 
- inapendekezwa kulikithirisha [kulisema Neno hili], na katika 
hutuba, mwanzo wake unafunguliwa na tawhidi, na katika 
kuchangamana kwake [mja] na watu, pindi amekaa kikao 
kilichokithiri ndani yake kelele, kisha mja akasema kabla 
kusimama kutoka kikao chake kile: 

«Sub-haanaka llaahumma wa bihamdik, ash-hadu anlaa 
ilaaha illaa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik; ila 
atasamehewa yaliyotokea kwenye kikao chake kile», 
imepokewa na Tirmidhi. 

Na «atakayezinduka usiku - akasema Neno hili- kisha 
akaomba; maombi yake vataitikiwa, na akitawadha na 
kuswali; swala yake itakubaliwa>, imepokewa na Bukhari. 

Na katika hali ya janga anasema: 

<'laa ilaaha illa llaahul Adhwiimul H'aliim, laa ilaaha illa 
llaahu Rabbul Arshi' adhwiim, laa ilaaha illa llaahu Rabbu 
ssamaawaati wal ardwi wa Rabbul arshil kariim», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na kumsifu Allah nalo [Neno hili] kabla ya maombi ni sababu 


UBORA WA NENO LA TAWHIDI 49 


va kuitikiwa; (Allah) alivetakasika amesema: 
É G est E zali o o SES Gath LAS 31 01 63 


PA 
f 4 


qaii sa ME UNI 5 EL A e SI SV gr 

(Na Dhun-Nun alipoondoka hali ameghadhibika, na akadhani 
va kwamba hatutakuwa na uwezo juu vake. Basi aliita katika 
giza: Hapana apasave kuabudiwa isipo kuwa Wewe Sub-hanaka 
Ulive takasika. Hakika mimi nilikuwa miongoni mwa wenve 
kudhulumu [nafsi zao|. Basi tukamwitikia na tukamwokoa 
kutokana na dhiki} (Al-Anbiva': 87-88), 

Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<katu hajawahi Muisilamu yeyote kuomba kwa dua hii; 
ila Allah humuitikia> imepokewa na Tirmidhi. 

Nalo ndio kafara ya kiapo; Mtume swala na salamu za 
zimshukie: 

<Atakaye apa akasema katika kiapo chake: Naapa kwa 
lata na uzza; basi aseme: 'laa ilaaha illa Ilaah> wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na inapendekezwa kumtamsha aliofikwa na kifo Neno hili; 
Mtume swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<watamsheni maiti zenu: 'laa ilaaha illa Ilaah>, imepokewa 
na Muslim. 

Na aliyekuwa nje ya mila (va Uisilamu| analinganiwa katika 
Neno hili hata akiwa katika wakati wa mwisho wa maisha yake; 
Abu Twalib alifikwa na mauti, basi Mtume swala na salamu za 
Allah zimshukie akasema kumwambia: 

<Ewe ami yangu, sema 'laa ilaaha illa Ilaah', Neno ambalo 
nitakutolea ushahidi nalo mbele ya Allah>, wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea. 


Na baada ya hayo, enyi waisilamu: 

Basi [jueni kuwa] nguvu na ushindi ni ndani ya tawhidi, Umar 
Allah amridhie amesema: "Sisi ni watu ambao Allah ametupa 
nguvu na ushindi kwa Uisilamu", na shahada ndio anuani yake 
[Uisilamu] na lenye kuutambulisha, na kauli yenye kuvunjwa na 


50 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


vitendo hainufaishi, na asivelitamka (Nenoj hili basi atakosa 
ladha na raha za dunia na akhera, na nguvu na udhaifu wa 
waisilamu zinategemea kulitekeleza kwao Neno hili kimatamshi 
na kimatendo, basi hili ndio mizani vao mbele va Allah na mbele 
va watu, linapopata nguvu kwao basi Allah atawaridhia, watapata 
ushindi, na watanvanvuka, na linapodhuufika watakuwa mbali na 
Allah, watadhuufika na watadhalilika. 


Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim: 


ciii cepil ASA ph IBNI B SI bb 
aiana 
(Basi jua ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah, na 
omba maghufira kwa dhambi zako na za Waumini wanaume na 
Waumini wanawake. Na Allah anajua mahali penu pa kwenda na 
kurudi, na mahali penu pa kukaa. } (An-Naml: 19]. 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Our-ani tukufu... 


UBORA WA NENO LA TAWHIDI 51 


HOTUBA XA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake (kwetul, na 
shukrani zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, 
na nashuhudia va kwamba hakuna apasave kuabudiwa ila Allah 
peke vake hana mshirika; ili kuadhimisha shani vake, na 
nashuhudia va kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja Wake 
[Allah] na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi waisilamu: 

Elimu ya maana va 'laa ilaaha illa Ilaah', kuitendea kazi, na 
kuwa mbali na yenye kulipinga [Neno hili] na yenye kulivunja; 
[yote hayo] ni sharti ya kupata yanayo wajibu kwalo [Miongoni 
mwa malipo na mazuri ya Neno hili] yaliokuja katika dalili, basi 
maana yake [Neno hili]: ni kukanusha kustahiki kuabudiwa kwa 
asiyekuwa Allah, na kulithibisha hilo kwa Allah pekee, na hili 
ndilo walilolikanusha makafiri wa kikureshi, [Allah] 
aliyetakasika amesema: 

OSE AI A Sa SLE éD 

{Wao walipo kuwa wakiambiwa 'laa ilaaha illa llah' [Hapana 
apasaye kuabudiwa ila Allah tu], wanafanya kiburi [As-Swaffaat: 
35], 

Na kuikiri kwao tawhidi ya rubuubiyyah peke yake 
hakukuwanufaisha kitu. 

Kila aliyekuwa mjuzi zaidi wa maana yake, na mtekeleza 
zaidi wa mahitaji yake, basi mizani [ya mema] yake itakuwa 
nzito zaidi, kutofautiana kwa watu ndani yake [Neno hili] ni kwa 
kiwango cha kuhakikisha kwao masharti yake, na roho na siri ya 
Neno hili: Ni kumpwekesha Allah kwa ibada, basi atakaye 
mshirikisha kiumbe katika haki ya Allah na ibada zake, hilo 
linakuwa ni lenye kuvunja kauli yake: "laa ilaaha illa Ilaah". 

Na mwenye kuneemeka [na maisha memal ni yule aliye 


52 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


ihifadhi tawhidi vake na akafariki juu vake, wala asijichafue na 
yoyote yenye kuivunja, au yenye kuitia dosari, au yenye 
kulivunja, na [maisha] haya ndio matamanio ya waja wa Allah 
wakweli: 
Kamba iih eua is 
{Nifishe hali ya kuwa ni Muislamu [aliyejisalimisha kwa 
Allah na tawhidi] na nikutanishe na waja wema}. [Yusuf: 101]. 


Kisha jueni ya kuwa Allah amewaamuru kumswalia na 
kumsalimia Nabii wake... 


AMALI INAVOPENDEZA ZAIDI KWA ALLAH 53 


AMALI INAVOPENDEZA ZAIDI KWA ALLAH! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba 
msaada, tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana 
na shari za nafsi zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule 
ataongozwa na Allah, basi hakuna wa kumpoteza, na atakaye 
mpoteza hakuna wa kumuongoza, nashuhudia ya kwamba hapana 
apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, hana mshirika, na 
nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na mtume 
wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu 
wake, na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 
Enyi waja wa Allah, mcheni Allah haki ya kumcha, na 
kamateni Uislamu katika kishiko madhubuti kabisa. 


Enyi Waisilamu: 

Allah amewaumba waja wake, akawadhalilishia vyote 
vilivyoko mbinguni na ardhini [iwe sahali kwao kuvitumia na 
kunufaika navyo], na akawamiminia neema zake kwa dhahiri na 
batini; (vote hayo| ili wampwekeshe Yeye alivetakasika na ibada, 
basi watu baada ya Adam [salamu zimshukie] walidumu katika 
kumuabudu Allah peke yake kwa karne kumi, baada ya hapo 
shetani akawapambia baadhi ya watu ibada ya masanamu nao 
wakayaabudu; 

Basi Allah akatumiliza Mitume na akateremsha pamoja nao 
Vitabu; ili watu warudi katika kumuabudu Allah peke yake, na 
katika huruma yake kwa viumbe vyake: amejaalia umbile lao ni 
lenye kuafikiana na lengo waliloumbiwa kwalo, basi kila 
kinachozaliwa huzaliwa juu ya umbile la kumpwekesha Allah na 
ibada, na [kutambua ya] kwamba Yeye ndiye mstahiki wa 
kuabudiwa peke yake pasina wengine, aliyetukuka amesema: 


! Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe ishirini na tisa, mwezi wa Shawwali, mwaka elfu moja 
mia nne na thalathini na moja hijria, katika Msikiti wa Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie. 


54 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


gule GAD JIS aii i Sb 

((Tawhidil ndilo umbile la Allah alilo waumbia watu}. (Ar- 
Ruum: 30). 

Na shetani anaenda mbio ili kufisidi maumbile va watu; ili 
awakoseshe waja radhi za Mola wao Mlezi, na neema za daima 
zilizoandaliwa katika Pepo va 'Adni'; [Mtume] swala na salamu 
zimshukie alisema siku moja katika hotuba: 

«Jueni kuwa Mola wangu Mlezi ameniamrisha 
niwafundishe msio yajua katika alionijulisha leo hii, (nalo ni 
kuwa Allah amesema: | Na hakika Mimi nimewaumba waja 
wangu wote wakiwa Hunafa-a [watu wa Tawhidi wenye 
kuepuka shirki, na wao walijiwa na mashetani 
wakawaepusha na Dini yao,  wakawaharamishia 
niliowahalalishia, na wakawaamrisha wanishirikishe na 
ambayo sijawateremshia hoja nayo>, imepokewa na Muslim. 

Ibilisi anawaita viumbe waingie katika dhambi kubwa zaidi 
analoasiwa nayo Allah; Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie aliulizwa: 

«Ni dhambi gani kubwa zaidi? Akasema: Ni umfanyie 
Allah mshirika hali Yeye ndiye aliyekuumba>, wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea, basi wengi kati ya watu 
wakawaabudu wasiokuwa Allah; kama alivyosema [Allah] 
aliyetakasika: 

UA ai ahy 

{lakini watu wengi hawaamini}. (Ar-Ra'ad: 1]. 

Na ni katika athari za kutoamini: kuwa amali zote zinazo 
tendwa - hata zikiwa njema - hazina thawabu; kwa ajili ya 
kukosa msingi wa Dini, Aisha Allah amridhie alisema: 

«Ewe Mtume wa Allah! Ibnu Jud'aan wakati wa 
jahiliyyah [kabla Mtume kuja na Uisilamu] alikuwa akiunga 
kizazi, na akilisha maskini, basi je hilo litamnufaisha [siku ya 
Kiyama]? [Mtume] akasema: Halitamnufaisha, kwani yeye 
hakuwahi kusema hata siku moja: Mola wangu Mlezi 


AMALI INAVOPENDEZA ZAIDI KWA ALLAH 55 


nisamehe madhambi yangu Siku va Malipo», imepokewa na 
Muslim. 

Na dhambi hili ni sababu kwa yule aliyelifanya kupata hasira 
za Allah na kuteremkiwa na udhalilifu na unyonge; [Allah] 
mwenye ushindi na utukufu amesema: 

Eli g is tai o AA Ji ai 

(Hakika wale walio muabudu ndama, itawapata ghadhabu va 
Mola wao Mlezi na madhila katika maisha va dunia}; (Al-A' raaf: 
152). 

na mwenye [dhambi hili] anageuka geuka katika majanga, 
hamu na huzuni; [Allah] mtukufu wa shani amesema: 

ELA A KA WS WA WA o3 ágh 

(Na anaye taka kumpoteza hukifanya kifua chake kina dhiki, 
kimebana, kama kwamba anapanda mbinguni}, (Al-an'aam: 
125), 

na dhambi hili] linamzuia kuingia Peponi na linamtia milele 
Motoni; (Allah) mtukufu wa shani amesema: 

H as BAT aie A piz 388 Bik 8,8 Ai 

(Kwani anaye mshirikisha Allah, hakika Allah 
atamharimishia Pepo, na mahala pake ni Motoni}. (Al-Maaidah: 
72). 

Na ili waja wasiingie ndani ya mtego wa shetani, 
wakamkasirisha Mola wao Mlezi, na wasitiwe milele Motoni, 
ndio Allah ameutumilizia kila umma Mtume awatahadharishe na 
ulinganizi wa shetani, na awaamrishe kumuabudu 'Al-Rahmaan', 
na ameteremsha Vitabu, akailingania [Tawhidi] katika aya za 
Our-ani nyingi, zote zilizo ndani ya Our-ani zinaijulisha, na amri 
ya kwanza katika Qur-ani ni amri yake, (Allah) aliyetukuka na 
aliye juu amesema: 


Ki ii piei GU HUB 
(Envi watul Muabuduni Mola wenu Mlezi alive kuumbeni 
nyinyi}, (Al-Baqarah: 21]. yaani: mwepwekesheni Mola wenu 


56 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


Mlezi, na katazo la kwanza analolisoma msomaji wa Qur-ani ni 
katazo la kinvume chake: 
gorta 2551; ia NA y 

(Basi msimfanvizie Allah washirika, na hali nyinyi mnajua), 
IAl-Baqarah: 22). 

Surah va ikhlasi inalingana na thuluthi va Qur-ani, kwa kule 
kukusanva kwake Tawhidi, na ava tukufu zaidi ni ilivo kusanva 
Tawhidi vake: Avatul Kursiv. 

Na Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alikaa baada va 
kutumilizwa miaka kumi akilingania Tawhidi ya Allah, 
halinganii katika kitu chochote kisichokuwa hiyo [Tawhidi], 
kisha zikafuatana kwake sheria, akawa anazilingania pamoja na 
Tawhidi hadi kufa kwake, 

Na alikuwa akisema asubuhi na jioni: 

«Tumepambazuka tukiwa juu ya umbile la Uisilamu, na 
juu ya Neno la ikhlasi, na juu ya Dini ya Nabii wetu 
Muhammad swala na salamu za Allah zimshukie na juu ya 
mila ya baba yetu Ibrahim 'haniif' [mwenye kuelekeaa katika 
Tawhidi na kuepuka shirki] Muisilamu, wala hakuwa katika 
Washirikina», imepokewa na Ahmad, 

Na alikuwa akiifungua siku yake na Tawhidi, akisoma katika 
rakaa mbili za [sunnah ya] Alfajiri suratul xKaafiruunv na 
<Ikhlaas>, na akiikhitimisha nayo [Tawhidi]; akisoma katika 
rakaa mbili za kabla ya witru na witru yenyewe suratul 
«Kaafiruun» na «Ikhlaas». 

[Mtume] aliwausia nayo umma wake, alikuja A'arabi [mtu wa 
mashambani] kwa Mtume swala na salamu za Allah zimshukie 
akasema: 

«Nijulishe amali endapo nitaifanya nitaingia Peponi, 
[Mtume] akasema: Muabudu Allah wala usimshirikishe na 
chochote, usimamishe Swala iliowajibishwa, utoe Zaka 
iliofaradhishwa, na ufunge Ramadhani», wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea. 


AMALI INAVOPENDEZA ZAIDI KWA ALLAH 57 


Na alikuwa akiwaamrisha masahaba wake wampe 'bal-ah' 
[ahadi va kuinusuru dini] juu va kumuabudu Allah peke yake; 
Auf ibnu Malik Allah amridhie: 

<Tulikuwa kwa Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie tukiwa watu tisa au wanane au saba, akasema: 
Hamumpatii 'bai-ah' Mtume wa Allah? Tukasema: Ewe 
Mtume wa Allah tushakupatia 'bai-ah'! Tukupe 'bai-ah' juu 
ya jambo gani? Akasema: Juu ya kuwa mumuabudu Allah 
wala musimshirikishe na chochote, na Swala tanos, 
imepokewa na Muslim. 

Na anapotuma walinganizi katika miji: anawaamrisha waanze 
na kulingania katika Tawhidi; alimtuma Muadh (Allah amridhie| 
kuenda Yemen, na akamuambia: 

<Hakika wewe unawaendea watu miongoni mwa 
waliopewa Kitabu; basi walinganie katika shahada ya 'laa 
ilaaha illa llaah' na kuwa mimi ni Mtume wa Allah», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na anapokujiwa na makundi huwafundisha Tawhidi; alijiwa 
na kundi la (kabila la) Abdul Qavs, akawaambia: 

«Je mnajua ni nini kumuamini Allah peke yake? 
Wakasema: Allah na Mtume wake wanajua zaidi, [Mtume] 
akasema: Ni kushuhudia kuwa hapana apasaye kuabudiwa 
ila Allah, na kuwa Muhammad ni Mtume wa Allah...>, 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea 

Mitume waliwaogopewa wana wao jambo la kumfuata shetani 
kwa kuabudu masanamu; kipenzi cha Allah [Ibrahim] salamu 
zimshukie: 

KI ui 

(na uniepushe mimi na wanangu na kuabudu masanamu), 
(Ibrahim: 35) 

na Nabii swala na salamu za Allah zimshukie aliwaogopea 
umma wake; akasema: 

xNinalowaogopea zaidi ni shirki ndogo, akaulizwa 


58 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


kuihusu, akasema: ni riya [kufanya amali kwa lengo la 
kuonekana)s, imepokewa na Ahmad, nayo [Tawhidi] ni katika 
haki za Allah juu va waja, Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie alisema: 

«Ewe Muadh! Je unajua ni ipi haki va Allah juu va waja, 
akasema: Allah na Mtume wake wanajua zaidi, akasema: 
Haki ya Allah juu ya waja: ni wamuabudu Yeye, wala 
wasimshirikishe na chochote>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Nayo inamkaribisha mja na Pepo na inamuepusha na Moto; 
Allah zimshukie, akasema: 

<Nihadithie jambo lenye kunikaribisha na Pepo na 
kuniepusha na Moto, [mpokezi] asema: [Nabii] swala na 
salamu za Allah zimshukie akanyamaza, kisha akawaangalia 
Masahaba wake, kisha akasema kuwaambia: Hakika huyu 
ameafikiwa - au alisema: Hakika huyu ameongozwa. (Nabii 
akamgeukia A'raabil akasema: Umesemaje? [mpokezi] 
asema: Akarudia [swali], basi Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie akasema: Muabudu Allah wala usimshirikishe na 
chochote, usimamishe Swala, utoe Zaka, na uunge kikazi>, 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Wala haipatikani saada duniani na akhera ila kwayo; [Mtume] 
swala na salamu zimshukie alisema: 

<Semeni 'laa ilaaha illa Ilaah'; mtafaulu>, imepokewa na 
Ahmad, na yule itakayo kuwa hatima yake juu ya shahada 
ataingia Peponi, [Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie 
alisema: 

<Yule yatakao kuwa maneno yake ya mwisho ni 'laa 
ilaaha illa Ilaah' ataingia Peponi>, imepokewa na Abu Daaud, 
na atakaye kufa juu yake (yaani: aishi akiwa ni mwenye 
kuitekeleza na kuihifadhi hadi mauti yamkute hata kama 
hakuitamka wakati wa kufa kwake] ataingia Peponi, [Nabii] 
swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 


AMALI INAVOPENDEZA ZAIDI KWA ALLAH 59 


«atakaye kutana na Allah [atakaye kufa] hali va kuwa 
hamshirikishi na chochote ataingia Peponi, na atakave 
kutana Nave hali anamshirikisha na chochote ataingia 
Motoni», imepokewa na Muslim. 

Amali za watu wa Tawhidi zinazidiana kwa sababu va 
kuzidiana valiomo ndani va nvovo miongoni mwa Imani na 
Ikhlasi, na la azizi (jambo lenye thamani zaidi] analomiliki mja 
ni Tawhidi yake kwa Mola wake Mlezi, na jambo muhimu zaidi 
kwake ni kujihifadhia [Tawhidi yake] kutokana na kubatilika, au 
yenye kuiingia na kuitia toa na dosari, ibnul Oayyim Allah 
amrehemu alisema: "Tawhidi ni kitu laini zaidi, takatifu zaidi, 
nadhifu zaidi na safi zaidi; basi kitu kidogo kinaitia toa, 
kinaichafua na kinaiathiri, nayo ni kama nguo nyeupe zaidi: 
athari ndogo zaidi inaiathiri, na kama kioo kisafi sana: kitu 
kidogo zaidi kinakiathiri". 

Allah mwenye ushindi na utukufu amewafunulia Mitume 
wake ya kwamba, endapo watafanya shirki amali zao 
zitaporomoka, basi iweje kwa wasiokuwa wao?! Allah mwenye 
ushindi na utukufu amesema: 


WÉ o ga d AA cayi ahy 
kerti ga S; s fei Sii i, 


{Na kwa yakini yamefunuliwa kwako na kwa walio kuwa 
kabla yako: Bila ya shaka ukimshirikisha Allah amali zako 
zitaanguka, na lazima utakuwa miongoni mwa wenye kukhasiri}, 
[Az-zumar: 65], 

kwa ajili hii ndio Ibrahim salamu zimshukie aliiogopa shirki, 


akawa anamuomba Mola wake Mlezi - alipokuwa anajenga 
Kaaba -: 


ĠALENT LS dl 833 sib 
(na uniepushe mimi na wanangu na kuabudu masanamu), 
(Ibrahim: 35), 
na ikiwa kipenzi cha Allah anajiogopea shirki, basi wasio 


60 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


kuwa yeye wanastahiki zaidi (kujiogopea shirki|. 

Na kuwafunza Watoto msingi wa Dini [Tawhidi] na 
kuwauliza daima kuihusu ni mfumo wa Mitume; Yakub salamu 
zimshukie - akiwa katika hali ya kutoka roho - anawauliza 
wanawe kuhusu Tawhidi yao: 

5383 be OAS ad JB Y sidi aa Y aTi AS jib 
ĠOLUL U 5À Vers Għ g Jail enti Ab aiy agh asije 

(Je! Mlikuwapo yalipo mfikia Xaaqub mauti, akawaambia 
wanawe: Mtamuabudu nani baada yangu? Wakasema: 
Tutamuabudu Muabudiwa wako na Muabudiwa wa baba zako, 
Ibrahim na Ismail na Is- hak, Muabudiwa Mmoja tu, na sisi 
tunasilimu kwake), (Al-Baqarah: 133), 

na Nabii wetu swala na salamu za Allah zimshukie alimuuliza 
msichana mdogo: 

«Allah yuko wapi? Akasema: yuko Juu mbinguni», 
imepokewa na Muslim. 

Kusoma vitabu vya itikadi iliyosalimika, na kushikamana na 
vikao vya wenye ilimu ni katika sababu za kupata imara; 
[Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<nimeacha kwenu vitu viwili ambavyo hamtapotea baada 
yake [baada ya kushikamana navyo]: Kitabu cha Allah na 
sunnah yangu>, imepokewa na Al-Haakim, sheikh Muhammad 
ibnu Abdil-Wahhaab Allah amrehemu amesema: "la muhimu 
zaidi linalo kulazimu ni: kuijua Tawhidi, kabla ya kujua ibada 
zote hata Swala", na kuomba kupata imara juu ya Dini ni njia ya 
Manabii; Yusuf salamu zimshukie alisema: 

kaba ii 

(Nifishe hali ya kuwa ni Muislamu na nichanganyishe na 
watendao mema}, (| Yusuf: 101). 

na kuadhimisha kumpwekesha Muumba (kuadhimisha 
Tawhidi], kujua umuhimu wake, na kukaa mbali na shubuha 
[yenye kutia shaka] ni katika sababu za uongofu. 


AMALI INAVOPENDEZA ZAIDI KWA ALLAH 61 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
GRAT; guais ai aa i AS i eby 
{Basi jua ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah, na 
omba maghufira kwa dhambi zako na za Waumini wanaume na 
Waumini wanawake. Na Allah anajua mahali penu pa kwenda na 
kurudi, na mahali penu pa kukaa} [Muhammad: 19]. 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur-ani tukufu... 


62 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


HOTUBA XA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na 
shukrani zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, 
na nashuhudia ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah 
peke yake hana mshirika; ili kuadhimisha shani yake, na 
nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja Wake 
[Allah] na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waislamu: 

Tawhidi ndio jambo kubwa lenye kutakasa nafsi, na wala 
haipatikani ila kwa kukufuru vyote vinavyo abudiwa kinyume na 
Allah - nayo ni maana ya Shahada -: [Mtume] swala na salamu 
zimshukie alisema: 

<Atakaye sema 'laa ilaaha illa Ilaah', na akakufuru yanayo 
abudiwa kinyume na Allah, basi mali yake na damu yake 
yatakuwa haramu [kuyafanyia uadui], na hesabu yake ni juu 
ya Allah mwenye ushindi na utukufu>, imepokewa na Muslim, 
na atakaye itekeleza Tawhidi majanga yake yataondoka, atapata 
Radhi za Allah, amali zake zitakubaliwa, malipo yake yatakuwa 
maradufu, maisha yake yatakuwa mazuri, madhambi yake 
yatasamehewa, na ataingia Peponi bila ya kuhesabiwa wala 
kuadhibiwa, wala hakuna neema kubwa zaidi kuliko neema ya 
Dini na kuwa imara juu yake. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na 
kumsalimia Nabii wake... 


UTUKUFU WA ALLAH 63 


UTUKUFU WA ALLAH! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba 
msaada, tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana 
na shari za nafsi zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule 
ataongozwa na Allah, basi hakuna wa kumpoteza, na atakaye 
mpoteza hakuna wa kumuongoza, nashuhudia ya kwamba hapana 
apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, hana mshirika, na 
nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na mtume 
wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu 
wake, na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 
Enyi waja wa Allah, mcheni Allah haki ya kumcha, na 
kamateni Uislamu katika kishiko madhubuti kabisa. 


Enyi Waislamu: 

Allah amewaleta waja kutoka kutokuwepo, akawapa neema, 
akawaondolea majanga na mzito, na maumbile yaliosalimika 
yanampenda aliye waneemesha na kuwafanyia ihsani, na haja ya 
nafsi kumjua Mola wao Mlezi ni kubwa kuliko haja yao ya 
chakula, kinywaji na pumzi, wala hakuna saada duniani na 
akhera ila kwa kumtambua Allah, kumpenda na kumuabudu, mtu 
anayemtambua zaidi ndiye mwenye kumuadhimisha zaidi na 
kumuamini zaidi. 

Na ibada za moyo ni kubwa kuliko ibada za viungo, na ni 
nyingi zaidi na za kudumu zaidi, kwani ni wajibu katika wakati 
wote, nazo amali za viungo ni kwa lengo la kuutengeneza moyo; 
ibnul Oayyim Allah amrehemu amesema: "Na Allah anamueka 
mja katika Nafsi yake cheo kile kile mja anachomuweka Yeye 
katika nafsi yake mja", na kiumbe anapomtambua Mola wake 
Mlezi; basi nafsi yake hupata utulivu Kwake, na moyo wake 


l Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe kumi na nane, mwezi wa Jumaada Al-Ulaa, mwaka elfu 
moja mia nne na thalathini na mbili hijria, katika Msikiti wa Mtume swal na salamu za 
Allah zimshukie. 


64 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


hutulia, na atakavekuwa mjuzi zaidi wa kumjua Allah na Sifa 
zake, basi kumtegemea kwake Allah kutakuwa sahihi zaidi na 
kutakuwa na nguvu zaidi, na mtu aliye mkamilifu zaidi kiibada 
ya Allah: ni yule mwenye kumuadhimisha Allah, na mwenye 
kumuabudu kwa Majina yake yote na Sifa zake zote. 

Na Allah aliyetakasika ana Majina yalio mazuri zaidi - Majina 
yake ni sifa na taadhima -, ana Sifa za juu zaidi - na Sifa zake ni 
za ukamilifu -, na Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
alikuwa akisema katika rukuu yake: «umetakasika mwenye 
kukahiri, mwenye kumiliki, mwenye kiburi na utukufu>, 
imepokewa na Nasai, ana ukamilifu usio na mipaka katika kila 
jambo, Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa 
akisema: 

<siwezi kukamilisha kukusifu, Wewe ni kama ulivyo jisifu 
Nafsi yako>, imepokewa na Muslim. 

Na vyote vilivyo mbinguni na ardhini vinamtakasa Allah 
kutokana na kila aibu na kasoro, ġeni alivetakasika amesema: 


KH ad 3 NI G 5 oil a G Á ab 
{Kinamsabihi kumtakasa Allah u kiliomo ndani ya mbingu 


na ardhi. Na Yeye ndiye Mwenye nguvu, Mwenye hikima} (Al- 
Hashr: 1]. na vyote vinamsujudia; [Allah] aliyetukuka amesen amesema: 
kOASEZ Í tA IS ILI, B aaa L op b U ÀALS ib 

(Na vvote viliomo katika mbingu na katika ardhi, tangu 
wanvama mpaka Malaika, vinamsujuidia Allah, na wala 
havitakabari). LAn-Nahl: 49). 

Uumbaji na amri ni zake Xeve alivetakasika peke vake, 
amekifanva barabara alicho kitengeneza, na amekifanva vizuri 
alichokiumba, na amekadiria makadirio va viumbe kabla hata 
kuumba mbingu na ardhi kwa miaka elfu hamsini, na hukumu ni 
vake, hashirikiani Nave vevote katika hilo, hakuna wa kurudisha 
kudura yake, wala wa kupinga hukumu yake, ni aliye hai asiye 
kufa, viumbe vyote vimo chini ya ukahiri wake na ukamataji 
wake, anawafisha na kuwahuisha, anawachekesha na kuwaliza, 


UTUKUFU WA ALLAH 65 


amewakwasisha na kuwafukarisha, na awatia sura wakiwa ndani 
va vizazi namna anavvotaka. 
ka je 36 NI B se UB 

(Hapana kiumbe yeyote ila Yeye anamwendesha atakavvo), 
(Huud: 56) 

anakiendesha anavyotaka, na nyoyo za waja zimo baina va 
Vidole vyake viwili, anazigeuza geuza anavyotaka, na vipaji 
vyao vimo Mkononi mwake, na hatamu za mambo 
zimefunganishwa na hukumu yake na kadari yake. 

Hashindani naye yeyote, wala yeyote hamghilibu, lau umma 
wote utakusanvika ili kumdhuru mtu ambaye Allah 
hajamuandikia madhara hayo; hataweza yeyote kumdhuru, na lau 
watakusanyika ili kumnufaisha, na hali Allah hajataka hilo; basi 
hataweza yeyote kumnufaisha. 

Hakuna mwenye kuirudisha adhabu yake inaposhuka, wala 
hakuna mwenye kuiondoa iwapo imeteremka ila Yeye, anaumba 
anachokitaka, na anafanya alitakalo 

qite jD 

{Yeye hahojiwi kwa ayatendayo}, [Al-Anbiya : 21] 

Na viumbe wanahojiwa, amesimama kwa Nafsi yake, 
hawahitajii viumbe vyake, na amewatawala wote, funguo za 
ghaibu ziko kwake, hakuna anayeyajua ila Yeye, na ameificha 
elimu yake [ghaibu] hata kwa Malaika, basi walio mbinguni 
hawajui yatakayo tokea kesho au duniani kabla hayajakua. 

Ni Mmiliki anaendesha amri ya waja wake, anaamrisha 
akikataza, anatoa akinyima, anaangusha akinyanyua, amri zake 
ni zenye kuandamana kwa kuandamana nyakati, ni zenye kupita 
kulingana na matakwa yake, basi alitakalo litakuwa, na 
asiolitaka haliwi 


KG ahaa E DD oi $ o ies 
{Vinamwomba Yeye vilivyomo katika mbingu na ardhi. Kila 
siku Yeye yumo katika mambo}, [Ar-Rahman: 29]. 


66 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


Na ni katika jumla va mambo vake: kuondoa janga, kuunga 
palipovunjika, kumkwasisha fakiri, kuitikia maombi, alisema 
kuihusu Nafsi vake: 

Galt gidi 6 ĠU) 

{Nasi hatukuwa wenye kughafilika na viumbe}. [Al- 
mu`minuun: 17]. 

Elimu yake imeenea kila kitu, anajua yaliyokuwa, 
yanayokuwa na yatakayokuwa, na ambayo hayajakuwa, 
haitetemeki chembe ndogo na ilio kubwa zaidi yake ila kwa 
idhini yake, wala halianguki jani ila kwa elimu yake, 
haifichamani kwake chochote, ni sawa kwake siri na dhahiri; 
[Allah] aliyetakasika amesema: 

OER Ds J A A aa ohg B ya ia 

{Ni sawa anaye ficha kauli yake kati yenu na anaye 
idhihirisha, na anaye jibanza usiku na anaye tembea jahara 
mchana}. (Ar-Ra'ad: 10). 

Anasikia sauti za viumbe na hali Veve vupo juu va Arshi 
yake, Aisha Allah amridhie amesema: «Sifa njema zote 
anastahiki Allah ambaye uskizi wake umeenea sauti zote, hakika 
alikuja yule mwanamke mwenye kujadili kwa Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie anamzungumzisha, na hali mimi niko 
pembeni mwa nyumba sisikii anachosema, Allah mwenye 
ushindi na utukufu akateremsha: 


USZJUE aa Í 55 ai ai 

(Allah amekwisha sikia usemi wa mwanamke anaye jadiliana 
nawe juu ya mumewe, na anamshitakia Allah. Na Allah 
anayasikia majibizano yenu. Hakika Allah ni Mwenye kusikia, 
Mwenye kuona} >, (Al-mujadalah: 1] imepokewa na Ahmad. 

Na matendo ya waja yakiwa ndani ya giza la usiku wenye giza 


kali si yenye kufichamana kwake; (Allah) mwenye shani tukufu 
amesema: 


UTUKUFU WA ALLAH 67 


ki g lEs x ÀB tie MS sill 

{Ambaye anakuona unapo simama ' Na mageuko yako kati 
ya wanao sujudu! (Ash-shu' ara': 218-219]. 

anaona kutambaa kwa chungu mweusi juu ya jiwe manga 
ndani ya usiku wa giza na hali Yeye yupo juu ya mbingu zake. 

Hazina zake za mbinguni na ardhini zimejaa, na Mikono yake 
miwili imekunjuka kwa utoaji, <Mtoaji wa usiku na mchana>, 
anatoa namna anavyo taka, mwingi wa vipawa, mkunjufu wa 
ukarimu, anatoa kabla hajaombwa na baada ya kuombwa, na 
anashuka 

«kila usiku hadi mbingu ya [karibu na] dunia pindi 
inaposalia thuluthi ya mwisho ya usiku, akawa anasema: Ni 
nani ataniita ni muitikie? Ni nani ataniomba nimpatie? », na 
humkasirikia asiyemuomba. 

Na ameifungua milango ya vipawa vyake kwa waja wake; 
akazidhalilisha bahari, akaitembeza mito, na akateremsha riziki. 
Anawaletea waja riziki zao; akamruzuku chungu akiwa ndani ya 
ardhi [chini ya dongo], na ndege akiwa katika hewa, na samaki 
wakiwa ndani ya maji: 

aE Ál E N 8 BB ss Gh 

{Na hakuna mnyama yoyote katika ardhi ila riziki yake iko 
kwa Allah}, [Huud: 6] 

Na riziki yake imeenea kila kitu; basi anamletea mtoto riziki 
yake akiwa ndani ya uzazi wa mamake, na mwenye nguvu akiwa 
katika milki yake, ni Mkarimu anapenda kutoa kwa ukarimu, 
akiombwa hutoa, na haridhii kufikishwa mahitaji kwa mwengine, 
na heri zote zatoka Kwake 

GÁ 53 IŻ ji ib 

(Na neema yoyote mliyo nayo inatoka kwa Allah) (An-Nahi: 
53]. 

Riziki yake haiishi; [Mtume] swala na salamu zimshukie 
alisema: 


68 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


«Mwaonaje aliyoyatoa kutoka aumbe mbingu na ardhi? 
Basi hayajapunguza chochote yalio katika Mkono wake wa 
kuume>, imepokewa na Muslim, na lau waja wake wote 
watamuomba, naye awape wote walioyaomba; basi hilo 
halitapunguza chochote katika ufalme wake, Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie alisema katika aliyoyapokea kutoka 
kwa Mola wake Mlezi kuwa amesema: 

<Enyi waja wangu! Lau wa mwanzo wenu na wa mwisho 
wenu, na binadamu wenu na majini wenu, watasimama 
katika uwanja mmoja, wakaniomba; nami nikampa kila mtu 
maombi yake, hilo halitapunguza chochote katika yalio 
kwangu, ila kama inavyopunguza sindano inapoingizwa 
katika bahari>, imepokewa na Muslim. 

Na Yeye huzidisha thawabu maradufu; kwake jema ni mara 
kumi yake hadi ziada mara mia saba, hadi ziada nyingi (zaidi ya 
hapo|, na muda mchache wa utiifu anaukithirisha; basi 'laylatul 
gadr' ni bora kuliko miezi elfu moja, na kufunga siku tatu za kila 
mwezi ni kama kufunga mwaka mzima, na endapo mja atatoa 
mali kwa kukusudia Uso wake; basi Yeye humrudishia mali yale 
yakiwa yamezidishwa mara nyingi, na huzidisha katika ukarimu 
zaidi ya matamanio [ya mja], akawapa watu wa Peponi ambayo 
hayajaonekana na jicho, wala hayajaskika na sikio, wala 
hayajapita katika moyo wa mtu, na endapo mja ataacha kitu kwa 
ajili yake basi atampa badali iliyo bora zaidi. 

Ni mkwasi hawahitaji viumbe vyote, na kila kitu ni chenye 
kumuhitajia Yeye, 

Keti gi na Gii i git 

{Enyi watu! Nyinyi ndio wenye haja kwa Mwenyezi Mungu, 
na Allah ndiye Mkwasi, Msifiwa}, [Fatwir: 15], 

waja hawaafikii kumnufaisha wakamnufaisha, wala kumdhuru 
wakamdhuru, aliye juu Mkuu, Kursii ni sehemu ya Miguu yake 
aliyetakasika, nayo Kursii imeenea mbingu na ardhi, na mbingu 
saba katika Kursii ni mfano wa dirhamu saba zilizotupwa ndani 


UTUKUFU WA ALLAH 69 


va ngao, navo Kursii katika Arshi ni mfano wa ringi va chuma 
ilivotupwa katika jangwa, na Arshi vake ndivo kiumbe kikubwa 
zaidi, na chini ya Arshi kuna bahari, na wanao ibeba Arshi ni 
Malaika ambao baina ya ndewe ya sikio la mmoja wao na bega 
lake ni masafa ya mwendo wa miaka mia saba, na Mola wetu 
Mlezi ameenda juu ya Arshi yake - kama inavyolingana na 
utukufu wake - naye Allah ni Mkwasi hahitajii Arshi wala 
vilivyo chini yake. 

Amezunguka kila kitu [kielimu], wala chochote hakimzunguki 
Yeye, na anayadiriki macho wala macho hayamdiriki Yeye, na 
uwezo wake umekusanya viumbe vyake vyote, navyo ni vidhaifu 
mbele yake hata vikiwa vikubwa katika macho ya viumbe, 
mbingu (Allah) aliyetakasika atazikunja siku ya Kiyama, kisha 
azichukue kwa Mkono wake wa kuume, kisha aseme: 

«Mimi ndiye Mfalme [Mmiliki], wako wapi majabari? 
Wako wapi wenye kiburi? Kisha azikunje ardhi kwa Mkono 
wake wa kushoto, kisha aseme: Mimi ndiye Mfalme 
[Mmiliki], wako wapi majabari? Wako wapi wenye kiburi », 
imepokewa na Muslim, na ataziweka 

«mbingu katika kidole, na ardhi katika kidole, na maji na 
michanga katika kidole, na viumbe katika kidole, kisha 
avitingishe, kisha aseme: Mimi ndiye Mfalme, Mimi ndiye 
mfalme», wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, na 
anapozungumza wahyi basi mbingu hutingisika na watu wa 
mbinguni huzimia, na wakwanza wa kupata fahamu ni Jibrili, na 
mbingu zinamuogopa Yeye, asema aliye na ushindi na utukufu: 

KSE qa GE Ei SK» 

{Zinakaribia mbingu kupasuka juu huko}, [Ash-shuuraa: 5], 

Adh-dhwahaak Allah amrehemu amesema: "zinapasuka kwa 
hofu ya utukufu wa Allah - yaani kwa ajili ya kumuogopa-". 

«Ndiye Msimamia mambo yote asiye lala, wala haipasi 
kwake kulala, anaishukisha mizani na anaipandisha, na 
anainyanyua kwake amali ya usiku kabla amali ya mchana, 


70 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


na amali va mchana kabla va amali va usiku, pazia vake ni 
nuru, lau ataiondoa, basi nuru va Uso wake itaunguza katika 
viumbe vyake kila ambaye jicho lake litamfikiav imepokewa 
na Muslim. Anapelekesha Yeye mambo yote 


46,336 U3 sia UU SÉ ay o a IA 

(yalio baina mbingu na ardhi, kisha yanapanda kwake kwa 
siku ambayo kipimo chake ni miaka elfu kwa mnavyo hisabu 
nyinyi} LAs-sajda: 5]. 

JUL AA AAA UA oe JAN B LI fd 

{Na lau kuwa miti yote iliyomo duniani ikawa ni kalamu, na 
bahari (ikawa wino), na ikaongezewa juu yake bahari nyengine 
saba, maneno ya Allah yasingeli kwisha. Hakika Allah ni 
Mwenye nguvu, Mwenye hikima}. [Luqman: 27]. 

Ni mwenye nguvu asiye shindwa na chochote, akilitaka jambo 
huliambia: kuwa; nalo likawa, na amri yake ni kama kupepesa 
kwa jicho; bali amri yake ni karibu zaidi [kuliko kupepesa kwa 
vya kaumu ya luut, akavijaalia juu chini, na pindi wana wa 
Isaraili walipo kataa kukubali yaliyo ndani ya Taurati 
alilinyanyua jabali juu ya vichwa vyao likawa kama wingu, na 
wakayakinisha kuwa litawaangukia, naye alivetakasika 
alijidhihirisha kwa jabali, nalo likawa vipande vipande, na Musa 
[salamu zimshukie] alipoona hayo alianguka akazimia. 

Na wakati utakapoisha [Allah] ataitingisa ardhi na aivunje 
vipande vipande, na atayavuruga vuruga majabali, kwa mpulizo 
mmoja tu atakao puliza Israfil katika parapanda viumbe 
watababaika, na kwa mpulizo wa pili watakufa, na kwa wa tatu 
watainuka ili kukusanywa, na pindi atakaposhuka aliye takasika 
ili kuhukumu; mbingu zitapasuka kwa kushuka kwake kwa 
kumuadhimisha na kumuogopa. 

Na Allah aliye takasika yupo juu ya wanavyo msifu wenye 


UTUKUFU WA ALLAH 71 


kumsifu, hana mshirika, wala hana mfano, Mitume walimtambua 
Mola wao Mlezi basi wakakithirisha kumdhalilikia, kumuabudu 
na kumvenvekea; Daud salamu zimshukie akawa anafunga siku 
na akila siku, na Nabii wetu Muhammad swala na salamu za 
Allah zimshukie anasimama usiku akiswali hadi miguu vake 
ikifura, na Ibrahim salamu zimshukie ni mwingi wa kunvenvekea 
kwa Allah, na mwepesi wa kurejea na kutubia kwake, na atakave 
fuata njia va manabii; atapata saada na maisha bora. 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
Kaai gy ABB ui Élis Gh 


{Na wala hawakumhishimu Allah kama anavyo stahiki kadiri 
yake. Na Siku ya Kiyama ardhi yote itakuwa mkononi mwake, 
na mbingu zitakunjwa katika mkono wake wa kuume. Subhanahu 
wa Taa'la Ametakasika na Ametukuka na hayo wanayo 
mshirikisha nayo}. [Az-zumar: 67]. 

Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur-ani tukufu... 


72 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


HOTUBA XA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na 
shukrani zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, 
na nashuhudia ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah 
peke yake hana mshirika; ili kuadhimisha shani yake, na 
nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja Wake 
[Allah] na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waislamu: 

Hakuna yeyote ambaye sifa zinapendeza zaidi kwake kuliko 
Allah, kwa sababu hiyo ndio akajisifu Nafsi yake, na asili ya 
kuzidiana kiubora baina ya watu ni kwa kumtambua Allah, 
kumpenda na kumsifu, na aliyemtambua Allah na hali moyo 
wake uko salama; atampenda na atamuadhimisha, na kila akizidi 
kumtambua ndio atazidi kumtii. 

Madhambi vanadhoofisha kumtukuza Allah, na lau 
utamakinika utukufu wa Allah ndani ya moyo wa mja basi 
hangejasiri yeyote kumuasi, na maasi yote yanakuwa ni kwa 
sababu ya ujinga wa kutomtambua Allah. 

Na kumtukuza Allah kunakua kwa matendo ya utiifu, na ibada 
kubwa zaidi anayo jikurubisha nayo mja kwa Mola wake Mlezi; 
ni kupwekesha Yeye kwa ibada, basi asiombwe ila Yeye, wala 
kusitakwe uokozi ila kwake, wala asipelekewe ibada yoyote ila 
Yeye peke yake. 

Na atakaye muabudu mwengine pamoja naye; basi huyo 
hajatukuza haki ya cheo chake ipasavyo, na atakuwa 
amejidhulumu nafsi yake kwa kuingia katika shirki, na 
atakayeongozwa na Allah katika kumuadhimisha Mola Mlezi na 
kumpwekesha kwa ibada; itakuwa wajibu juu yake kumlingania 
mwengine katika kumpwekesha Allah na kumuadhimisha. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na 
kumsalimia Nabii wake... 


KUMUADHIMISHA ALLAH 73 


KUMUADHIMISHA ALLAH! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba 
msaada, tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana 
na shari za nafsi zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, vule 
ataongozwa na Allah, basi hakuna wa kumpoteza, na atakave 
mpoteza hakuna wa kumuongoza, nashuhudia va kwamba hapana 
apasave kuabudiwa ila Allah peke vake, hana mshirika, na 
nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na mtume 
wake, swala na salamu za Allah nvingi zimshukie veve, watu 
wake, na masahaba wake. 


Ama baada va himdi hii: 
Enyi waja wa Allah, mcheni Allah haki ya kumcha, na 
kamateni Uislamu katika kishiko madhubuti kabisa. 


Enyi Waislamu: 

Utukufu wa elimu unapimwa kwa utukufu wa kile 
kinachojulikana (kwa elimu ile], na kitukufu zaidi na kitakatifu 
zaidi kati ya vinavyojulikana ni kumjua Allah, na haja ya 
kumtambua Allah aliye takasika na kumuadhimisha iko juu ya 
haja zote; bali hilo ndio msingi wa mambo ya dharura [haja za 
lazima]. 

Na Allah amewapa waja wake maumbile ya kumpenda na 
kumtambua, na hakika si mengine moyo umeumbwa kwa ajili ya 
hilo: 

gái gid ia. 

{ndilo umbile la Allah alilo waumbia watu. Hapana 
mabadiliko katika uumbaji wa Allah} [Ar-Ruum: 30] nalo ndio 
'Al-Haniifiyyah' ambayo kila kinachozaliwa huzaliwa juu yake, 
na mashetani wa kijini na wa kibinadamu wanafanya bidii 


l Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe ishirini na nne, mwezi wa Jumadal Ulaa, mwaka elfu 
moja mia nne na thalathini na saba hijria, katika Msikiti wa Mtume swala na salamu za 
Allah zimshukie. 


74 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


kupotosha maumbile va viumbe, Allah alisema katika Hadithi 
Qudsi: 

xNimewaumba waja wangu wote wakiwa 'Hunafa-a' 
[wakiwa katika umbile la 'Al-Haniifiyyah'], nao walijiwa na 
mashetani; wakawaepusha na Dini yao>, imepokewa na 
Muslim, kila Muisilamu ameamrishwa kuchunga umbile lake, 
lipate kurudi [umbile] lile liliopotoka katika asili yake, na wapate 
kuzidi Imani wale walioamini. 

Na Allah amesimamisha alama zake ziwe dalili juu ya Ulezi 
wake na kustahili kwake ibada, na lau bahari ingekuwa wino, na 
zikaletwa bahari nyengine zikaongezwa juu yake, basi hayataisha 
maneno ya Allah na alama zake za kumtambulisha. 

Na Mitume walitumilizwa ili kukitisha umbile (la kumpenda 
Allah na kumtambua| na kulikamilisha, na Tawhidi ya 
'Rubuubiyyah' kwa kumpwekesha Allah kwa matendo yake ni 
miongoni mwa makubwa waliokuja nayo Mitume, kwani huo ni 
msingi miongoni mwa misingi ya Imani, na ni mojawapo ya aina 
za Tawhidi ambazo kwa ajili yake Allah amewaumba waja, nayo 
ni dalili ya kupwekeka kwake katika 'Uluuhiyyah' (kustahiki 
kuabudiwa], na Allah ametolea hoja nayo [Tawhidi va 
Rubuubiyyah] juu ya ulazima wa kumpwekesha Yeye na Ibada, 
na shirki ndani yake [Tawhidi ya Rubuubivvahl ni aina nzito 
zadi na mbaya zaidi, wala hakosei katika Tawhidi ya 
Uluuhiyyah ila yule ambaye hakuipa [Tawhidi va Rubuubiyyah] 
haki yake. 

Na Allah aliye takasika amekamilika katika dhati yake, sifa 
zake na matendo yake, na ni miongoni mwa sifa zake aliye 
mtukufu wa shani: Ulezi (Rubuubivvahj; hana mshirika naye 
ndani yake, kama vile hana mshirika naye katika ibada 
(Uluuhivvahl, [Allah] aliye tukuka amesema: 


d E S Bl Bi Ei jib 
{Sema: Je nitafute Mola Mlezi asiye kuwa Allah, na hali Yeye 
ndiye Mola Mlezi wa kila kitu?) (Al-an'aam: 164]. 


KUMUADHIMISHA ALLAH 75 


Nave alive takasika amepwekeka na uumbaji, umiliki, 
kuruzuku, na uendeshaji, ni muumba wala hakuna muumba 
pamoja nave, muumba wa mbingu na ardhi pasina ruwaza, 
aliumba, na akaweka sawa, na ametengeneza vizuri umbo la kila 
kitu, nave ndive Muumbaji Mjuzi, na kama alivvo anzisha 
viumbe basi atawarudisha siku va Kivama, bali hilo ndilo pesi 
zaidi kwake, na kila asivekuwa Allah hastahiki kufanviwa ibada, 
na Allah ndiye anaye zistahiki peke yake, kwa sababu Yeye 
ndiye muumba: 

Ia 

(Ati anaye umba ni kama asiye umba? Basi hebu, 
hamkumbuki? } (An-Nahl: 17]. 

Naye aliye takasika ndiye Mfalme, na ufalme ni wake: 

Kai a OSU U aa oe Géi g; iT A zéi ii Sy 

{Huyo ndiye Allah Mola wenu Mlezi. Ufalme ni wake. Na 
hao mnao waomba badala yake hawamiliki hata ugozi wa kokwa 
ya tende} [Fatwir: 13] 

Naye ndiye Mmiliki wa viumbe vyake, ni vyake vilivyo 
mbinguni na ardhini, na viumbe ni vyenye kunyenyekea kwake 
na kumsabihi, na wote ni wenye kumsujudia. 

Yeye ndiye Bwana hana mshirika naye, na wote [wasiokuwa 
Yeye] ni watumwa wake: 

HEE EI ji DI AAA $o 

{Hapana yeyote aliomo mbinguni na ardhini ila atafika kwa 
Arrahmani Mwingi wa Rehema kuwa ni mtumwa wake} 
[Maryam: 93] anao Yeye ufalme uliotimia wenye kudumu, 
Mmiliki wa dunia na Siku ya malipo, na Siku ya mwisho 
atadhihiri na aseme: 


gaii JI jid 
{ufalme ni wa nani leo7); (Ghafir: 16]. 
Basi ajijibu Nafsi vake kwa kusema: 


76 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


Ka 

(Ni wa Allah Mmoja Mtenda nguvu}. (Ghafir: 16). 

Aliye takasika amepwekeka na kuendesha mambo ya viumbe 
vyake na ufalme wake, kwani amri yote iko Mkononi mwake 
peke yake: 

gai; ILT $ Sib 
(Fahamunil Kuumba na amri ni zake} (Al-a'raaf: 54), 
Anaamrisha na anakataza, anaumba na anaruzuku, anatoa na 


ananvima, anaangusha na ananvanvua, anapatia ushindi na 
anadhalilisha, anahuisha na anafisha: 
gii, i Àz uu au 

(Hufunika usiku juu ya mchana, na hufunika mchana juu ya 

usiku. Na amefanya jua na mwezi vitumike}, LAz-zumar: 5), 
Maa a EN 5 UA AA KA 

{Hukitoa kilicho hai kutokana na kilicho kufa, na hukitoa 
kilicho kufa kutokana na kilicho hai. Na huihuisha ardhi baada ya 
kufa kwake}. [Ar-ruum: 19], 

Viumbe vyote viko chini ya kahari yake na matakwa yake, na 
nyoyo za waja na vipaji vyao vimo Mkononi mwake, na hatamu 
za mambo zimefungwa na hukumu yake na kudura yake, 
mwenye kusimamia kila nafsi kwa iliyo yachuma, na mbingu na 
ardhi zimesimama kwa amri yake, 

gaip Y Ni Je aa ĠIELI EZ 

na (amezishika mbingu zisianguke juu va ardhi ila kwa idhini 
yake}, (Al-Hajj: 65) 

KI A FB oil AL 

Na {ndiye anaye zuilia mbingu na ardhi zisiondoke) (Fatwir: 
41] 

na kilicho mbinguni na ardhini kinamuomba Yeye, 


OREI SP 


KUMUADHIMISHA ALLAH 77 


(Kila siku Yeye yumo katika mambo} LAr-rahman: 29), na ni 
katika jumla va mambo vake: husamehe dhambi, humuongoza 
alivepotea, hufariji hamu, huunga palipovunjika, humkwasisha 
fakiri, huitikia maombi, [Allah] aliye tukuka amesema: 

Ku ji A K 5 

{Nasi hatukuwa wenye kughafilika na viumbe}. [Al- 
mu`minuun: 17]. 

Amri zake ni zenye kuandamana, na matakwa yake ni yenye 
kupita, tembe ndogo kabisa ulimwenguni haitingisiki ila kwa 
idhini yake, basi alitakalo linakuwa, na asiolitaka haliwi, 
anaumba akitakacho na anafanya alitakalo, na amri yake ni 
kudura iliyo kwisha kadiriwa [isio budi kuwa], hakuna wakuzuia 
alichokitoa, wala wa kutoa alichokizuia, hakuna wa kupinga 
hukumu yake wala wakurudisha kudura yake, wala wa kuzuia 
matakwa yake, wala wa kubadili maneno yake, amekadiria 
makadiro ya viumbe kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa 
miaka elfu hamsini, na lau viumbe watakusanyika juu ya jambo 
ambalo Allah hajaliandika ili walifanye liwe; hawataweza hilo, 
na lau watakusanyika juu ya lile ambalo ni lenye kuwa ili 
walizuie; basi hawataweza hilo, na lau umma utakusanvika juu 
ya kumdhuru mja ambaye Allah hajataka adhurike basi 
hawatamdhuru, na lau utakusanyika juu ya kumnufaisha, na hali 
Allah hajaidhinisha anufaike basi hawatamnufaisha, humuongoza 
anave mtaka kwa fadhila zake, na humpoteza anave mtaka kwa 
uadilifu wake, anapolitaka jambo basi huliambia kuwa; nalo 
likawa: 


KoE phs Jai UB JESA 
{Yeye hahojiwi kwa ayatendayo, na wao ndio wanao hojiwa 
kwa wayatendayo} (Al-anbiva': 23]. 
Maneno yake ndio maneno mazuri zaidi, maneno yake hayana 
mwanzo wala hayana mwisho: 


$ > 


WAA sf a, P si Bra UTA T aa 2 oiae Aa BEŻ EJ 
ĠIB b: 61 AE aa (qa saas adlg Al i e o FES 5% 


78 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


L 


gl ¿x$ 


{Na lau kuwa miti yote iliyomo duniani ikawa ni kalamu, na 
bahari (ikawa wino), na ikaongezewa juu yake bahari nyengine 
saba, maneno ya Allah yasingeli kwisha}. [Luqman : 27], 

Na elimu yake aliyetukuka imeenea kila kitu, ajua yaliokuwa, 
yanayokuwa, ambayo hayakuwa, na ambayo hayatokuwa, na ajua 
wanaoyafanya viumbe na watakaoyafanya, na ajua yalio barani 
na baharini, na halianguki jani ila analijua, 

KI 

(Hapana kinacho fichikana kwake hata chenye uzito wa 
chembe tu, si katika mbingu wala katika ardhi} (Saba': 3), anajua 
yalioghibu kwetu na tunayo yashuhudia, ajua wasiwasi wa nafsi, 
na yaliofichika katika vifua, na ajua anachokibeba mwanamke 
ndani ya tumbo, na funguo za ghaibu hakuna azijuae ila Yeye, na 
elimu za viumbe wote ni kama tone [la maji] katika bahari va 
elimu yake, na haikuwa elimu yao ila kwa kutaka kwake, kindege 
kilidona katika bahari, basi Al-khidhru akamuambia Musa 
salamu ziwashukie: «elimu yangu na elimu yako 
hazijapunguza katika elimu ya Allah ila mfano wa kindege 
hiki kilivyopunguza katika bahari>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Usikizi wake umeenea sauti zote, basi hazihitalifiani kwake 
wala hazifanani; mwanamke alimshitakia mumewe kwa Nabii 
swala na salamu za Allah zimshukie, na hali Aisha Allah 
amridhie yupo pembeni mwa nyumba, na baadhi ya maneno yake 
yanafichana kwake (havasikiij, na Allah ameyasikia maneno 
yake kutoka juu ya mbingu va saba na akateremsha [aya]: 


AA IA AA 

{Allah amekwisha sikia usemi wa mwanamke anaye jadiliana 
nawe juu ya mumewe, na anamshitakia Allah. Na Allah 
anayasikia majibizano yenu}, [Al-mujadalah: 1). 

Na uoni wake umezunguka kila kinachoonekana, basi 


KUMUADHIMISHA ALLAH 79 


matendo va waja vakiwa ndani va giza la usiku havafichani 
kwake, Nave ni mwenve kuvasimamia matendo vao vote wala 
havampiti. 

Na kwa kuwa viumbe ni vyake Yeye basi hukumu ni yake 
peke yake; (Allah) aliyetakasika amesema: 


ZERE 

{Hapana hukumu ila ya Allah}, (Al-an'aam: 51), 

Na hukumu zake, mipaka yake, na sheria zake ndio hukumu 
bora zaidi, wala hakuna aliye mzuri zaidi wa hukumu kuliko 
Yeye, 

ELi E sy 
{Naye ndiye Mbora wa wenye kuhukumu}. (Al-a'raaf: 87], 
Anahukumu wala hakuna wa kupinga hukumu yake 

gii ais iis Għ 

{Na Mola wako Mlezi hamdhulumu yeyote}, [Al-kahf: 49), 

Hakuna mwenye huruma kuliko Yeye, basi Yeye ndiye 
mwingi wa wenye kurehemu na mbora wao, ni mwenye 
kurehemu kuliko mama mzazi kwa mwanaye, rehema zake 
zimeenea kila kitu, anazo aliyetakasika rehema mia moja; 
ameteremsha moja, ndio waja wanarehemeana kwayo baina yao, 
na amezuia kwake [rehema] tisaini na tisa. 

Ni Mkarimu hakuna mkarimu kuliko Yeye, apenda 
kuwafanyia ihsani na kuwapa viumbe vyake, anawaruzuku 
kutoka juu yao na chini yao, fadhila zake ni kubwa na hazina 
zake haziishi, 

JU DA a ii o ED 

{Sema: Ni nani anaye kuruzukuni kutoka mbinguni na 
kwenye ardhi?} (Saba': 24], na Mkono wake umejaa haupungui 
kwa kutoa, «Mtoaji sana usiku na mchana», [Mtume] swala na 
salamu zimshukie alisema: 

«Mwaonaje aliyoyatoa kutoka aumbe mbingu na ardhi? 
Basi hayajapunguza chochote yalio katika Mkono wake», 


80 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, anaitikia maombi va 
waja, [Allah] aliye takasika amesema: 


965 FET AR HE KWAA 66 
a 2 aP E 29 


{Na waja wangu watakapo kuuliza khabari zangu, waambie 
kuwa Mimi nipo karibu. Naitikia maombi ya mwombaji 
anaponiomba} [Al-Baqarah: 186], 

wala hakuna mahitaji yatakuwa makubwa kwake asiweze 
kuyatoa, na lau kuwa waja - wa kwanza wao na wa mwisho wao, 
binadamu wao na jini wao - watasimama katika kiwanja kimoja 
wakamuomba, basi akampa kila moja wao maombi yake, hilo 
halitapunguza kitu katika yalio kwake ila kama sindano 
inapunguza inapoingizwa katika bahari. 

Naye aliye takasika amedhamini kuruzuku viumbe vyote 
katika binadamu na majini, Muisilamu wao na kafiri wao — 

g5 dbl E YL $ BB sa G5) 

{Na hakuna mnyama yoyote katika ardhi ila riziki yake iko 
kwa Allah} [Huud: 6], 

Naye ni mbora wa wenye kuruzuku, amefungua milango ya 
heri kwa waja wake, akazidhalilisha bahari, akaitembeza mito, na 
akateremsha riziki, amewapa waja wake neema nyingi hali wao 
hawajamuomba hizo neema, na amewapa kila walilomuomba, na 
anawaita waja wake wamuombe, akisema kila usiku: «Ni nani 
ataniomba nimpatie? », wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea. Kila heri imetoka kwake: 

GA 8 ES 3 H G 

{Na neema yoyote mliyo nayo inatoka kwa Allah} [An-Nahl: 
53], 

na kila kiumbe amemfikishia riziki yake, akamruzuku mtoto 
akiwa ndani ya tumbo la mamake, na chungu akiwa shimoni 
mwake, na ndege wakiwa angani, na samaki wakiwa ndani ya 
maji: 


gi ka EEDE 38 


KUMUADHIMISHA ALLAH 81 


(Na wanvama wangapi hawawezi kujimilikia riziki zaol Allah 
anawaruzuku hao na nyinyi pia}. (Al-Ankabuut: 60). 

Yeye yuko karibu (na waja wake] na ni mwenye kuitikia 
maombi, na humkasirikia asiye muomba, na aliyenyimwa ni yule 
anayemtumai asiyekuwa Mola wake Mlezi, wala hakuna yeyote 
mwenye kusubiria udhia zaidi ya Allah, wanamshirikisha, na 
wanamdaia kuwa na mtoto, kisha anawaafu na anawaruzuku. 

Amewaafikia - kwa fadhila na ukarimu wake - wenye kumtii, 
na baada ya kuwaafikia akawalipa thawabu. Ni mwenye 
kushukuru sana, hulipa mema kwa (ibada) chache na hukithirisha 
malipo kwa [ibada ilio] nyingi, kwake [malipo ya] jema moja ni 
[kuanzia] mara kumi yake hadi nyongeza nyingi, na 
amewaandalia waja wake Peponi [neema] ambazo jicho 
halijawihi kuona, wala sikio halijawahi kusikia, wala hayajawahi 
kupita kama fikra tu katika moyo wa mtu, na hataacha 
kuwaridhisha [watu wa Peponi] akisema: 

«Je mmeridhika? Nao waseme: Na tuna nini hata 
tusiridhike na hali umetupa ambayo hujampa yeyote katika 
viumbe vyake! Basi aseme: Mimi nitawapa lilio bora zaidi 
kuliko hayo. Basi waseme: Ewe Mola wetu Mlezi! Na ni 
jambo gani bora zaidi kuliko haya? Aseme: Nitawateremshia 
Radhi zangu, wala sitawakasirikia baada yake kabisa», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Ni mkwasi kwa dhati yake, ni 'Swamad' [anaye kusudiwa 
kukidhi mahitaji]; viumbe vinamkusudia katika mahitaji yao, ni 
Bwana aliye kamilika ina faragha ndani vake: 


KI TE 
{Hakuzaa wala hakuzaliwa * Wala hana anaye fanana naye 
hata mmoja} (Al-ikhlaas: 3-4), 
iii 
(hana mke wala mwana} [Al-Jinn: 3], 
ĠW sa tl A a 5, oiii ML. b ħ 


82 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


{wala hana mshirika katika ufalme, wala hana rafiki wa 
kumsaidia kwa sababu ya udhaifu wake}, (Al- Israa : 111) 

kal če åa Ó ki 

(wala hanaye muabudiwa mwengine pamoja naye} I(Al- 
mu minuun: 91), 

hatiiwi ila kwa sababu va fadhila vake, na haasiwi ila kwa 
kujua kwake, hahitajii viumbe vvake, anasimama kwa Nafsi 
vake, na kila kitu kinasimama kwa kumtegemea Veve, 
kinamuhitajia Yeye: 

Ki ma KUNI aa auiey 

(Envi watul Nvinvi ndio wenve haja kwa Allah, na Allah 
ndive Mwenve kujitosha, Msifiwa) (Fatwir: 15), 

utiifu wa wenye kutii haumnufaishi, wala uasi wa wenye kuasi 
haumdhuru, na lau binadamu na majini wangekuwa na moyo 
kama wa mtu mmoja mchamgu zaidi, hilo halingezidisha kitu 
katika ufalme wake, na lau wangekuwa na moyo kama wa mtu 
mmoja muovu zaidi, hilo halingepunguza kitu katika ufalme 
wake, waja hawatafikia kumnufaisha wakamnufaisha, wala 
kumdhuru wakamdhuru. 

Aliye hai, Msimamia mambo yote milele, hashikwi na 
usingizi mwepesi wala usingizi mzito, anateremsha mizani (va 
uadilifu na ya riziki] na anainvanvua: «anainyanyua kwake 
amali ya usiku kabla ya amali ya mchana, na amali ya 
mchana kabla ya amali ya usiku, pazia yake ni nuru, lau 
ataifungua nuru ya Uso wake itaunguza katika viumbe vyake 
kila ambaye jicho lake litamfikia>. 

Ni Mkubwa Mtukufu, Jabari Mwenye nguvu, ushindi ndio 
izari yake, na kiburi ndio ridai yake, ni mwenye nguvu hakuna 
wa kumshinda, aliye juu hana mfano wake, vitu vyote 
vinaangamia ila Uso wake. 

Amezunguka kila kitu [kielimu] na hakuna kitu kinacho 
mzunguka Yeye: 


KUMUADHIMISHA ALLAH 83 


gaT 8,38 AI 
(Macho havamfikilii bali Yeye anavafikilia macho) (Al- 
an'aam: 103), 


aep EÉ ia ogil kani ay tai WA Ni 


{Na Siku ya Kivama ardhi yote itakuwa mkononi mwake, na 
mbingu zitakunjwa katika mkono wake wa kuume} [Az-zumar: 
57], 

Hakutakwi uombezi Naye kwa yeyote katika viumbe vyake, 
wala hakuna yeyote awezaye kuombea mbele yake ila kwa idhini 
yake, na 'Kursii' yake - sehemu ya Miguu yake - imeenea mbingu 
na ardhi, na 

«Kursii si chochote katika Arshi ila kama ringi ya chuma 
iliyotupwa katika jangwa». 

Na Arshi ndio kiumbe kikubwa zaidi, inabebwa na Malaika 
ambao baina ya ndewe ya sikio la mmoja wao hadi begani 
mwake ni masafa ya mwendo wa miaka mia saba. 

Na Allah ameenda juu ya Arshi yake - kama inavyo lingana 
na utukufu wake - Naye haihitajii Arshi na vilivyo chini yake: 

KSE qa GE Eil SK 

{Zinakaribia mbingu kupasuka juu huko} [Ash-shuuraa: 5]. 

kwa hofu ya utukufu wa Allah, na anapozungumza wahyi 
mbingu zinatetemeka mtetemeko mkubwa, na walio mbinguni 
wanazimia, na huanguka kumsujudia. 

Yeye ni wa Kwanza wala hakuna kitu kabla yake, na ni wa 
mwisho wala hakuna kitu baada yake, na wa dhahiri wala hakuna 
kitu juu yake, na wa batini wala hakuna kitu chini yake, ni 
muweza wa kila kitu, na nguvu zote ni zake, hashindwi na 
chochote ardhini wala mbinguni, amri yake ni kama kupepesa 
kwa jicho, bali amri yake ni karibu zaidi, na anao majeshi asio 
yajua yeyote ila Yeye, na amri ya dunia itakapoisha ataitingisa 
tingisa ardhi na ataivunja vunja, na atayaendesha majabali kwa 
mwendo mkubwa, na atayavuruga vuruga, na kwa mpulizo 


84 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


mmoja [katika parapanda] watu watababaika, na kwa (mpulizol 
mwengine watakufa, na kwa (mpulizol watatu watasimama 
kuenda sehemu ya kukusanywa. 

'Subbuuhun Oudduusun' aliye takasika kutokana na kila aibu 
na upungufu, anao katika ukamilifu wa juu kabisa, na anao katika 
utimamu na uzuri zaidi, hana mshirika naye wala mfano, wala 
hakuna mwenye jina kama lake, wala WAA fanana naye: 

Erai wi 53; KAKA 

(Hapana kitu kama mfano wake. NI ni Mwenye kusikia 

Mwenye kuona }.[Ash-shuuraa: 11). 


Na baada ya haya, enyi Waisilamu: 

Basi hivi haiwi wajibu kwetu kumpenda Mola wetu Mlezi, 
ambaye hizi ndizo Sifa zake na matendo yake, na tumuhimidi na 
tumsifu, na tumtakasie Yeye ibada? 

Na atakaye mtambua Allah basi atamkurubia, atamnyenyekea, 
atadhalilika mbele yake, na atapumbaa Naye, atapata utulivu, 
atatarajia thawabu zake, na ataogopa adhabu yake, atateremsha 
mahitaji yake kwake na atamtegemea Yeye. 

Na atakaye msifu Allah na akakithirisha basi atanyanyuka, 
kwani hakuna yeyote ambaye sifa zinapendeza zaidi kwake 
kuliko Allah, na kwa ajili ya hilo ndio amejisifu Nafsi yake, na 
atakaye mpenda Allah na akamuabudu Allah naye atampenda, 
atamridhia na atamuingiza Peponi. 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 


3 


qaii Bro lis at iċ-853 3 Úi ól 
{Hakika Allah ni Mola wangu Mlezi na ni Mola wenu Mlezi. 
Basi muabuduni Yeye. Hii ndiyo Njia Iliyo Nyooka}. [Maryam: 36]. 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur-ani tukufu... 


KUMUADHIMISHA ALLAH 85 


HOTUBA XA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na 
shukrani zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, 
na nashuhudia ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah 
peke yake hana mshirika; ili kuadhimisha shani yake, na 
nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja Wake 
[Allah] na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waisilamu: 

Atakaye mshirikisha Allah na wengine katika viumbe; basi 
hakika amemtia kasoro Mola Mlezi wa viumbe vyote, na 
amechukulia dhana mbaya, na amemsawazisha mwengine Naye 

Na shirki inaporomosha amali zote, wala Allah hamsamehe 
mwenye kuifanya, wala hamuingizi Peponi, naye atakuwa katika 
wenye kukaa milele Motoni, na shirki ndio mabadiliko makubwa 
yaliokumba umbile [fitra], na ndio ufisadi mkubwa ardhini, na 
ndio asili ya kila balaa, na mkusanyiko wa kila magonjwa, 
madhara yake ni makubwa, na hatari yake ni mbaya. 

Na uovu wa maasi ni mkubwa, yanakusanyika kwa mja hadi 
yakamuangamiza, na yanamzuia mja na moyo wake, na kwa 
kadri dhambi litakavo kuwa dogo katika jicho (la mja] ndivo 
litakavo kuwa kubwa mbele ya Allah; basi usiangalie udogo wa 
maasi, lakini angalia ukubwa wa unaye muasi. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na 
kumsalimia Nabii wake... 


86 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


MJA KUMTAMBUA MOLA MLEZI! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba 
msaada, tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana 
na shari za nafsi zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, vule 
ataongozwa na Allah, basi hakuna wa kumpoteza, na 
atakavempoteza hakuna wa kumuongoza, nashuhudia va kwamba 
hapana apasave kuabudiwa ila Allah peke vake, hana mshirika, 
na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
mtume wake, swala na salamu za Allah nvingi zimshukie veve, 
watu wake, na masahaba wake. 


Ama baada va himdi hii: 

Mcheni Allah - enyi waja wa Allah - kama ipasavyo kumcha; 
kwani neema zinakuwa katika kufuata uongofu, na uovu 
unakuwa katika kufuata matamanio (va nafsi]. 


Enyi Waislamu: 

Allah ameumba viumbe ili utifu uwe ni wake na 
kujidhalilisha ni kwake, na ukamilifu wa saada ni katika 
kumtambua Allah na kumuamini, mja kumjua Mola wake Mlezi 
ndio msingi wa kwanza ambao ni wajibu juu ya binadamu 
kuujua, nao ndio jambo la kwanza atakaloulizwa mja ndani ya 
kaburi lake. Allah amewaleta viumbe baada ya kutokuweko, na 
akawapa neema kwa wingi, na akawadhaminia riziki: 

IA AA, 

(Na hakuna mnyama yoyote katika ardhi ila riziki yake iko 
kwa Allah) (Huud: 6]. 

Amewaleta walimwengu baada va kuwa hakuwa ni kitu: 


3 ERa $ ok oua rajt ta għ az 
EE EA GAD BIN Gio aY E BI JAB 
(Hakika kilimpitia binaadamu kipindi katika zama ambacho 
1 Imetolewa siku va ijumaa, tarehe kumi na tano, mwezi wa Safar, mwaka elfu moja mia 


nne na ishirini na sita hijria, katika Msikiti wa Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie. 


MJA KUMTAMBUA MOLA MLEZI 87 


kwamba hakuwa kitu kinacho tajwa} (Al-Insaan: 1). 

Ni Mola Mlezi aliyepwekeka na jambo la kuumba, kuruzuku, 
na kuendesha: l 

gaki óy B 31651, EN 

{Fahamuni! Kuumba na amri ni zake. Ametukuka kabisa 
Allah, Mola Mlezi wa viumbe vyote}. [Al-æ raaf: 54]. 

Amepwekeka na Tawhidi, amesifika na utukufu na kahari, 
hatamu za mambo yote ziko Mikononi mwake, ni mwenye nguvu 
sana, mwenye kukahiri aliye juu ya waja wake, haridhii 
spi jeg g ha = 


TA basi Allah si mwenve haja nanvi, wali Kamani 
kufuru kwa waja wake. Na mkishukuru, basi Yeye huridhia hilo 
kwenu}. (Az-Zumar: 7]. 

Amesimamisha katika kila kiumbe alama ya kujulisha 
kupwekeka kwake; ili kushikamana kwa moyo na Mola wake 
mlezi kuzidi. Alama mbili zinaandamana juu yetu, 
zinatukumbusha kupwekeka kwa Allah, nao ni usiku unao funika 
na mchana unadhiri, kila mmoja wao anamfukuza mwenzake 
kwa kasi: 

de iiis gaal J osi 

{Huufunika usiku kwa mchana, ufuatao upesi upesi}. (Al- 
araaf: 54], 

Jua na mwezi zinatembea katika njia ilio pangika, yenye 
kushangaza wenye busara, hili linachomoza na ule unaondoka, 
mwendo uliopangika, hautangulii mbele wala hauchelewi: 

gois Illi SA ġa JIM; ii a JIU g a NA 

(Haliwi j jua kuufikia mwezi, wala usiku kuupita mchana. Na 
vyote vinaogelea katika njia zao}. [Yaasin: 40]. 

Ardhi inatubeba, na mbingu zinazotufunika, wala hatuachi 
kuvihitajia. Uumbaji wa kina, na uendeshaji wa Muumbaji 
mzuri: 


88 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


gea oe ó SIS BL G36 Á gis ash 

{Huu ni uumbaji wa Allah. Basi nionyesheni wameumba nini 
hao wasio kuwa Yeye!} [Luqman: 11], 

Na Muisilamu anajivunia kuwa mja wa [Allah] mwenye 
kuendesha huu ulimwengu mkubwa: 

Ei bio lis ai l JBb 

{Sema: Kwa hakika mimi Mola wangu Mlezi ameniongoa 
kwenye Njia Iliyo Nyooka} (Al-an'aam: 161], 

hamuabudu ila Mola Mlezi wa huu ulimwengu aliyetukuka na 
aliye juu, wala hapeleki chochote katika aina za ibada kwa asiye 
kuwa Yeye, anakimbilia kwake katika mambo mazito, na 
anamuogopa Yeye peke yake hadharani na mafichoni: 

g T E 36 i Á a OLY 

{Na ikiwa Mwenyezi Mungu akikugusisha madhara, basi 
hapana wa kukuondolea hayo ila Yeye} (Al-an'aam: 17], 

hamuogopi maiti asije kumdhuru na uovu, au akatarajia ihsani 
kutoka kwake. 

Na kukimbilia kwake peke yake ni [dalili ya] wingi wa akili, 
na ni amani ya moyo, na utulivu wa roho, na aliyemuogopa Mola 
wake Mlezi basi hataogopeshwa na yeyote; bali ni mwenye imara 
ya moyo na utulivu wa viungo, na ni neema ya ajabu ya nafsi 
isiyopata pumbao ila pamoja na Allah: 

Kosa i$ olosi LA S) 

{basi msiwaogope, bali niogopeni Mimi mkiwa nyinyi ni 
Waumini} [Aalu-Imran: 175] 

Abu Suleiman Ad-Daaraani Allah amrehemu anasema: "Hofu 
[ya Allah] haijaepuka moyo wowote ila unaharibika". 

Mja aliye karibu zaidi na Allah ni yule anaye muogopa zaidi, 
Nabii swala na salamu za Allah zimshukie anasema: 

«Hakika mimi ndio mjuzi wao zaidi wa kumjua Allah, na 
mchamngu wao zaidi», wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea, nayo ni miongoni mwa yanayo lazimu Imani na 


MJA KUMTAMBUA MOLA MLEZI 89 


vanavo wajibishwa navo, na atakavemuogopa Mola wake Mlezi 
peke yake atafunguliwa milango va Pepo; [Allah] alivetakasika 
amesema: 

koa pi JU ĠIB 

(Na mwenve kuogopa kusimamishwa mbele va Mola wake 
Mlezi [akawa ni mwenye kufanya mema na kuepuka maovu] 
atapata Pepo mbili } [Ar-Rahman: 46) 

wenye elimu [ya sheria] walisema: "Allah hamkusanvii mja 
wake hofu mbili; basi atakayemuogopa duniani atampa amani 
siku ya Kiyama, na atakaye jichukulia amani duniani, na 
asimuogope Mola wake Mlezi, basi atamuogopesha akhera"; basi 
mchunge Mola wako (katika maamrisho yake na makatazo yake| 
na muogope aliyekuumba, utakuwa mja mwenya saada zaidi 
mbele ya Allah. 

Wala usitaraji kutimia matakwa au kusalimika na 
yanayohofiwa kutoka kwa asiyekuwa Allah, - miongoni mwa: 
kuondokewa ugonjwa na kasoro, au kupoa kwa ugonjwa, au 
kutaka riziki, au kuleta afya -, na yatekeleze | yafunge| matarajio 
yako kwa Allah pasina wengine; kwani viumbe wamepewa 
umbile la udhaifu, hawana uwezo wa kuziletea nafsi zao 
manufaa, na kuzikinga na madhara, nao sio waweza wa 
kuwafanyia hayo wengine, wala hajawahi yeyote kumtarajia 
kiumbe ila dhana yake kwake huenda patupu, basi usifunge 
tamaa yako na matarajio yako na asiyekuwa Allah, kwani 
hautavuna ila majuto na udhalilifu wa kuomba, na tarajia 
ukarimu wa Allah, vipawa vyake, na neema zake nyingi, kwani 
kutarajia yalio kwa Allah ni ibada, na mnao katika kudhalilika 
moyo kwa Allah nguvu na ushindi wa nafsi, kunyanyuka daraja, 
na kupata matarajio. 

Na raha (mapumzikol ya nafsi yamo ndani ya kutegemeza 
amri yake kwa Muumba wake, na mashikamano yake na Mola 
wake yanazidi inapokumbuka ya kuwa Mola wake ni Mjuzi wa 
hali yake, ni mwenye rehema na jambo lake, ni muweza wa 


90 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


kumuondolea madhara yake, na kwani nini kushikamana [moyo] 
na kiumbe asiye weza kuondoa madhara, mgumu katika kutoa?! 
Na hali Mola wako anakutosheleza mambo yako yote; naye ni 
mwenye kuyasimamia endapo utampelekea haja zako, na 
ukamkabi hatamubza mambo yako 

Gis i l de BS y 

{Na anaye mtegemea Allah Yeye humtosha }[At-Twalaaq: 3]. 

Na mwenye saada ni yule mwenye shauku na rehema za 
Allah, na mwenye kuogopa adhabu yake, aliye dhalili katika 
kumuabudu Mola wake, na hizo ni sifa za hali ya juu zilizosifika 
nazo nyumba za Manabi; [Allah] aliyetakasika alisema kuhusu 
Zakariya salamu zimshukie na jamaa zake: 

gomit ISE; Gass GES Bis; sil a 663136 i 

(Hakika wao walikuwa wepesi wa kutenda mema, na 
wakituomba kwa shauku na khofu. Nao walikuwa 
wakitunyenyekea ) Al-Anbivaa: 90), 

na Mitume ni wenve kutangulia mno katika kuwa na shauku 
ya yaliyo kwa Allah; (Allah) alivetakasika alisema kumwambia 
Nabii wake Muhammad swala na salamu za Allah zimshukie: 

EE BL; Aly 

{Na Mola wako Mlezi ndio mshughulikie }[Ash-sharh: 8), 

nayo shauku ya yaliyo kwa Allah inapungua kwa mja kwa 
kadri ya madhambi, na inazidi kwa kuzidi imani, ibnu Qayyim 
Allah amrehemu amesema: "Allah anapomtakia mja heri, 
humuafikia katika kutumia uwezo na kufanya bidii katika 
kumshughulikia Yeye na kumuogopa Yeye; kwani hayo mawili 
ndio vyanzo viwili vya kuafikiwa, kwa kadri itakavyo simama 
shauku na hofu ndani ya moyo ndio itapatikana taufiki". 

Na kuogopa kiumbe ni udhalilifu na utwevu, na atakaye 
muogopa Muumba wake ataishi akiwa azizi, na atakuwa ni 
mwenye saada katika maisha yake, na hilo litang'arisha fahamu 
yake awe mwenye kukumbuka [kumkumbuka Allah], [Allah] 


MJA KUMTAMBUA MOLA MLEZI 91 


alivetakasika amesema: 
KA jfis 
{atakumbuka mwenye kuogopa }[Al-a`laa: 10), 


Na atafaidika na mawaidha na mazingatio; [Allah] Mwenye 
ushindi na utukufu amesema: 


KE AT BB G dB 
{kwa hakika katika hayo kuna mazingatio kwa 


wanaoogopa }[An-nazi aat: 26], 
Na Kitabu cha Allah kitakuwa kwake ni Saada na ukumbusho: 


KAŽ USI SI a a oii ae cii Gy 


{hatukukuteremshia Qur-ani ili upate mashaka * bali ni 
mawaidha kwa wenye kuogopa }[Twahaa: 2-3), 

Nalo [jambo la kumuogopa Allah] ni lenye kuwajibisha 
msamaha wa Allah na yraa vyake vingi: 

GS E KU AA ai Ġ 

{hakika wanaomuogopa Mola wao Mlezi kwa ghaibu 
watapata msamaha na ujira mkubwa} (Al-mulk: 12), 

Basi mjaaliye Mola wako Mlezi mbele ya macho yako, wala 
usijiaminie makri yake [mipango yake] na kushuka kwa adhabu 
yake, wala usimuogope asiyekuwa Allah katika kukatika kwa 
riziki, au kuchelewa kwa ponyo, au kushuka kwa mashaka, 
[Allah] aliyetakasika amesema: A 

goia ai e g SANS Gi; AZ ip 

{basi msiwaogope wao, lakini niogopeni mimi — na ili 
nikutimizieni neema yangu, na ili mpate kuongoka} [Al-Baqarah: 
150]. 

Mja ni dhaifu akitegemea nafsi yake, anahitajia msaada wa 
Mola wake Mlezi mwenye nguvu, na kwa kutaka msaada kwake 
aliye mtukufu na aliye juu kunatosheleza kutokana na kutaka 
msaada kwa viumbe, na atakayefanya bidii kutekeleza 
analolitaka, kisha asiwe ni mwenye kutaka msaada kwa Allah na 


92 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


asiwe mwenye kumuhitajia Yeye katika kulipata analolihitaji; 
basi milango itafungwa mbele ya uso wake, na mapato yatakuwa 
na uzito mbele yake, Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
alisema kumwambia ibnu Abbaas Allah amridhie yeye na 
babake: 

<Ewe kijana! Mimi nakufundisha maneno, mhifadhi Allah 
Naye atakuhifadhi, mhifadhi Allah utamkuta mbele yako, 
unapoomba basi muombe Allah, na unapotaka msaada basi 
taka kutoka kwa Allah>, imepokewa na Tirmidhi. 

Na mzungukio wa Dini uko juu ya kutaka msaada kwa Allah: 

gint B L IU 

(Wewe tu tunakuabudu, na Wewe tu tunakuomba msaada) 
IAl-fatiha: 5), 

Na Mitume waliwaamrisha kaumu zao nalo: 

MAA AA AAA JB 

(Musa akawaambia watu wake: Ombeni msaada kwa Allah, 
na subirini) (Al-a'raaf: 128), 

Sheikhul Islaam Allah amrehemu amesema: "Dini ni 
asiabudiwe ila Allah, na kusitakwe msaada ila kwake". 

Na ukamilifu wa ukwasi wa mja ni katika kufungamana 
kwake na Mola wake Mlezi, na ni katika fadhila za Allah juu ya 
waja wake kuwa humsaidia anayefungamana Naye, na riziki 
huwa nyepesi kwa utiifu na kutaka msaada kwa Allah, na huzidi 
kwa kumtegemea Allah na kunyenyekea kwake, [Allah] aliye 
takasika amesema: 


AAA Wa GE A JaA EA 
(Na anaye mcha Allah humtengezea njia ya kutokea ' Na 
humruzuku kwa jiha asiyo tazamia). (At-Twalaaq: 2-3), 
Maisha yamejaa maafa na machukivu; [Allah] alivetakasika 
amesema: 


GE $ SJ aiy 
{Hakika tumemuumba mtu katika taabu}, (Al-balad: 4), 


MJA KUMTAMBUA MOLA MLEZI 93 


ni kila kiumbe kina maadui katika majini na binadamu, na 
kiongozi wao akiwa ni ibilisi - laana za Allah zimshukie -; 
[Allah] aliyetakasika amesema: 


{Hakika Shet'ani ni adui yenu, basi mfanyeni kuwa ni adui} 
(Faatwir: 6), 

basi mja haachi kuwa muhitaji wa kutaka kinga kwa Allah, na 
kutaka kulindwa Nave, na kushikamana na himava vake 
kutokana na shari. 

Na Mola Mlezi amesifika na Ujabari na Ushindi; na atakave 
shikamana Nave basi hakuna mtu atamsibu na madhara, na 
madhara havatamfika hata lau sababu zake zikiwepo; [Mtume] 
swala na salamu zimshukie amesema: 

«atakaye shukia sehemu akasema: 'audhu bi kalimaati 
llaahi ttaammaati min sharri maa khalag'; hatadhuriwa na 
kitu hadi aondoke sehemu yake ile>, imepokewa na Muslim, 
al-Qurtubi amesema: "Tokea niisikie Habari [hadithi] hii 
nimekuwa nikiifanyia kazi; basi sikudhuriwa na kitu hadi 
nilipoiacha, basi nikaumwa na nge siku moja nilipokuwa mji wa 
Al-Mahdiyyah, nakafikiria katika nafsi yake, nikajipata kumbe 
nilisahau kujilinda na maneno hayo [aliyoyafundisha Mtume 
katika hadithi ilivotanguliaf'. 

Na kiumbe huwa ni mwenye kupata maudhi, wala maisha 
yake hayawi mazuri ila kwa kushikamana na Allah na kujikinga 
Naye, kwani madhara na manufaa yote yamo Mkononi mwake, 
na atakayefanya bidii kukudhuru basi halitatimia lengo lake 
iwapo Allah hajalitaka hilo; Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie alisema: 

<na jua ya kwamba lau umma mzima utakusanyika ili 
wakudhuru na kitu, hawatakudhuru na chochote ila kile 
alichokuandikia Allah>, imepokewa na Tirmidhi, na Allah 
alimuamrisha Nabii wake swala na salamu za Allah zimshukie 
ajilinde na Muumba wa asubuhi kutokana na shari za viumbe 


94 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


vyote, na shari va giza la usiku, na va hasidi, na aliye mueza wa 
kuliondoa hili giza katika ulimwengu; ni mueza wa kumuondolea 
alivejilinda Nave anavo vaogopa, na mwenve kushikamana na 
Allah, mwenve kujilinda Nave katika kila hali, huvo vumo ndani 
va ngome imara (va kumkinga] kutokana na wenye shari na 
vitimbi. 

Mola wetu Mlezi hatuna pa kukimbilia katika mazito ila 
kwake, wala hatuna pa kuelekea ili kujikinga Nave ila kwake 
Yeye, na anayetaka uokozi kwa Allah na hifadhi yake huwa 
ametekeleza aina ya juu ya maombi, na kutaka uokozi kwa Mola 
Mlezi ndio jambo wanalolikimbilia Manabii na watu wema 
katika hali nzito na vitimbi, [Allah] aliye takasika amesema: 


góna KAÍ 53 E ; eih ji IA iii; O hai y 
{Mlipo kuwa mkimuomba msaada Mola wenu Mlezi, naye 
akakujibuni kuwa: Kwa yakini Mimi nitakusaidieni kwa Malaika 
elfu wanao fuatana mfululizo! (Al-Anfaal: 9]. 
na [Allah] aliyetakasika amesema tena: 


ges gaii i ái 
{Au nani yule anaye mjibu mwenye shida pale 
anapomuomba} [An-Naml: 62] 


Atakayeomba maiti basi maombi hasikiwi, na mahitaji yake 
hayatanyanyuliwa; [Allah] aliyetakasika amesema tena: 


kd jebb 35 EZ ff Ab Jos G 24399 Oe 255 REIR 
gigia aea Jy iei aa T AE O 
{Na hao mnao waomba badala yake hawamiliki hata ugozi wa 
kokwa ya tende * Mkiwaomba hawasikii maombi yenu; na hata 
wakisikia hawakujibuni }, [Faatwir: 13-14], 
basi yanapokushukia mazito, na yakakulemea majanga, basi 
taka uokozi kwa Mjuzi wa ghaibu [Allah]: 
MAA AE NAA E AA 
(Hakika amri yake anapotaka kitu ni kukiambia tu: Kuwa! Na 


MJA KUMTAMBUA MOLA MLEZI 95 


kikawa) (Xaasin: 82). 

Na kumpwekesha Allah kwa matendo va waja ni usafi katika 
itikadi, na ni saada venve kuenea jamii, na ni utulivu ndani va 
nafsi. 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
z ĠJA (l-I AS oe eill HAI sili ei iei i LU: 
FU A e dph FU A II s 
AA E E ii Ea fuża oa EEE, 
46 08 ih Bai á IŻ JE i G, oil oe en EU 


{Enyi watu! Muabuduni Mola wenu Mlezi aliye kuumbeni 
nyinyi na wale wa kabla yenu, ili mpate kuokoka * (Mola) 
ambaye amekufanyieni hii ardhi kuwa kama tandiko, na mbingu 
kama paa, na akateremsha maji kutoka mbinguni, na kwayo 
akatoa matunda yawe riziki zenu. Basi msimfanyizie Allah 
washirika, na hali nyinyi mnajua}. (Al-Baqarah: 21-22]. 

Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur-ani tukufu... 


96 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


HOTUBA XA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na 
shukrani zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, 
na nashuhudia ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah 
peke yake hana mshirika; ili kuadhimisha shani yake, na 
nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja Wake 
[Allah] na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii, enyi Waisilamu: 

Milango ya saada na heri inafunguliwa kwa kufungamana kwa 
moyo na Allah, na milango ya shari inafungwa kwa toba na 
istighfari, na afueni ya moyo iko katika kuacha maovu, na neema 
ya dunia imo katika kuvutika moyo kwa Allah kwa kumpenda, 
kumuogopa, na kutarajia fadhila zake, kwani hofu inakuepusha 
na kumuasi Allah, na matarajio yanakusukuma katika kumtii, na 
kumpenda kunakuvuta kwake, basi zifanye amali zako zote ni 
zenye kutakasiwa Allah, zenye kusimama kwa njia iliyo kamili 
zaidi kidhahiri na batini, pamoja na kuwa na yakini kuwa Allah 
anaona ya siri na niya, ni mwenye kuona na ni Mjuzi wa 
yaliyofichana. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na 
kumsalimia Nabii wake... 


ITIKADI VA MUISILAMU 97 


ITIKADI VA MUISILAMU! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba 
msaada, tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana 
na shari za nafsi zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, vule 
ataongozwa na Allah, basi hakuna wa kumpoteza, na atakave 
mpoteza hakuna wa kumuongoza, nashuhudia va kwamba hapana 
apasave kuabudiwa ila Allah peke vake, hana mshirika, na 
nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na mtume 
wake, swala na salamu za Allah nvingi zimshukie veve, watu 
wake, na masahaba wake 


Ama baada va himdi hii: 

Mcheni Allah - enyi waja wa Allah - kama ipasavyo kumcha; 
kwani mwenye kumcha Mola wake Mlezi ataokoka, na mwenye 
kumsadikisha hapatwi na udhia, na mwenye kumtarajia basi 
[Yeye] atakuwa na mtarajiwa mwema kwake. 


Enyi Waislamu: 

Hakika Dini ya Uisilamu iko katika upeo wa ukamilifu, ni Dini 
iliyo kusanya maslahi yote ya binadamu, mnao ndani yake [aina za] 
ibada, miamala, hududi [adhabu maalumu za baadhi ya makosa], na 
taaziir [aina za adhabu anazozikisi kiongozi|; ambazo zinamtakasa 
mtu na jamii, na zinahifadhi jamii kutokana na vurugu na 
migongano, na zinaikomesha nafsi ya kibinadamu na zinaitia 
hatamu hamu yake ya kufanya munkari na kuchuma maovu, 
zinamtoa binadamu kutoka katika mambo ya uduni na tabia mbaya. 
Hakuna saada atakayopata mtu yeyote maishani ila kwa 
kushikamana kwake na Dini yake [Uisilamu], na jema linakuwa 
kubwa na thawabu zake zinakithiri kwa kuzidi kwa imani na 
ikhlasi, na thawabu za amali huporomoshwa na kushirikisha. 

Hakika walikuwemo kati ya makureshi watu waliokuwa 


! Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe ya kumi na nne, mwezi wa Dhul-hijjah, mwaka elfu 
moja mia nne na ishirini na moja hijria, katika Msikiti wa Mtume swala na salamu za 
Allah zimshukie. 


98 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


wakifanva ibada, wakihiji, wakifanva umra, wakitoa sadaka, 
wakiunga kizazi, wakiwakirimu wageni, na wakikiri va kwamba 
Allah ndive alivepwekeka katika uumbaji na uendeshaji, na 
wanamtakasia Allah ibada nvakati za shida, lakini wao walikuwa 
wakichukua wa kati baina vao na baina va Allah, wanawaomba, 
wanawachinjia, wanawatilia nadhiri, na wanawaomba uokozi ili 
wawafanyie uombezi (kwa Allah], wakidai kuwa wao ni 
wakaribu zaidi na Allah kwa yenye kufikisha kwake, basi Allah 
akamtuma Muhammad [swala na salamu za Allah zimshukie] 
awajadidishie Dini ya baba yao Ibrahim salamu zimshukie, na 
awajulishe kuwa ibada ni haki ya Allah pekee, na kuwa tendo lao 
hili (la kujiwekea ukati baina yao na Allah| limewaharibia ibada 
walizonazo, kisha akawapiga vita ili yawe maombi, kuchinja, 
nadhiri, kuomba uokozi, na aina zote ibada zote ni za Allah peke 
yake. 

Kutaka ponyo ya wagonjwa, msamaha wa madhambi, na 
mengineo ni katika mambo asio yaweza ila Allah, kwa hivyo 
hayaombwi ila kutoka kwake aliyetakasika, na makaburi 
hayakusudiwi kwa ajili ya kufanya maombi na swala sehemu 
yake, hakika si mengine makaburi ni makaazi ya wafu, ima ni 
neema kwao, ima ni Jahimu. 

Ni katika uasi mkubwa sana kutaka uokozi kwao (waful na 
kutaka uokozi kwa kiumbe katika mambo asio yaweza; kama vile 
anayezama majini kutaka uokozi kwa anayezama, na hajawahi 
yeyote kumtarajia kiumbe kutarajia kamili ila dhana yake kwake 
huambulia patupu; basi elekea kwa Allah, kwani Allah huruzuku 
kupitia sababu na bila sababu, na kupitia njia usizotarajia, na 
Allah anatosha kuwa ni mlinzi na mwenye kunusuru. 

Na kafara ya shirki ni: Tawhidi, na mema yanafuta maovu, na 
atakayemtarajia asiyekuwa Mola wake Mlezi kumkidhia mahitaji 
yake, na akauepusha moyo wake na kushikamana na Muumba 
wake; ataishi mawazoni na atakuwa ametaka muhali. 

Na kutaka kinga ya maudhi kutoka kwa asiyekuwa Allah kwa 
kupitia mazunguo na hirizi ni kushikamana na asiyekuwa Allah, 


ITIKADI VA MUISILAMU 99 


[Mtume] swala na salamu zimshukie anasema: 

<Hakika mazunguo, hirizi na 'tiwalah' ni ushirikina>, 
imepokewa na Ahmad, na hirizi ni kitu kisicho na roho, haiwezi 
kurudisha chochote katika amri ya Allah, haikingi kutokana na 
maafa, wala machukivu, wala haitekelezi matakwa, na 
atakayeifunga katika shingo za watoto au wanawake au wengineo 
basi Allah atamtegemeza kwayo na hatamnusuru; basi shikamana 
na Allah, mteremshie Yeye mahitaji yako, elekea kwake na 
muachie Yeye jambo lako, nayo haja yako itatoshelezwa na kifua 
chako kitakunjuka: 

ka DA, 

(Na anaye mtegemea Allah Yeye humtosha) (At-Twalaaq: 3) 
na pindi Allah atamtosheleza mja wake aliyemtegemea Yeye 
humlinda, basi adui hana tamaa ya kumdhuru, wala usijaalie 
kumtegemea kwako Allah ni ajizi, wala ajizi yako kuwa ni 
kumtegemea | yaani: usizembee, ukaacha kutekeleza sababu kwa 
madai ya kumtegemea Allah]. 

Na kuwaendea wachawi na wapiga ramli, kusadikisha 
mazingaombwe yao, kuwauliza mambo ya ghaibu na ya mbeleni, 
kutaka kutoka kwao jambo la kumchukiza mke kwa mumewe au 
kumpendezesha, au kuridhi hayo, (vote hayo] ni dosari katika 
itikadi na ni upungufu katika kumtegemea Allah, ni kutosubiri 
ulioandikiwa na ni kukasirikia uliokadiriwa, [Mtume] swala na 
salamu zimshukie anasema: 

xAtakavemjia kuhani au mcheza ramli, na akamsadikisha 
kwa anayoyasema; basi hakika (kwa hilo] amevakufuru aliyo 
teremshiwa Muhammad», imepokewa na Ahmad. 

Riziki va Allah haivutwi na bidii va mwenve bidii, wala 
hairudishwi na chuki va mwenye chuki; Al-Hasan Al-Basri Allah 
amrehemu amesema: 'Nilipojua kuwa riziki vangu haiwezi 
kuchukuliwa na mwengine movo wangu ulipata utulivu', na 
kuwaendea wachawi hakuharakishi riziki, wala hakucheleweshi 
ajali, Al-Qurtubi amesema: "Ni wajibu kwa wenye uwezo wa 


100 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


hilo miongoni mwa wenve wadhifa wa kuamrisha na kukanva na 
wengineo awakanve vikali wao - yaani wachawi - na wenye 
kuwaendea". 

Hifadhi kiapo chako - usiape kirahisi rahisi - hata lau ukiwa 
mkweli, ili kuadhimisha heshima ya Mola wako Mlezi, wala 
usiape ila kwa Jina miongoni mwa Majina ya Allah na Sifa 
miongoni mwa Sifa zake, wala usiape kwa asiyekuwa Yeye 
aliyetakasika; kama vile Kaaba, Nabii, amana na walii - [mtu 
mwema] -. 

Kuwa na yakini na kadari ya Allah, uumbaji wake na 
uendeshaji wake, na subiria mtihani wake na hukumu yake, na 
jisalimishe kwa amri yake, kwani dunia imejaa maovu na 
machafu, ina umbile la mazito na majanga; basi kuwa mwenye 
kuamini kadari, kwani kuiamini ni nguzo kati ya nguzo za Dini, 
na si kila yanayotamaniwa hupatikana, na kwa kukariri katika 
maombi na kuelekea kwa Allah kiukamilifu milango 
hufunguliwa na matakwa hupatikana. 

Ni juu ya muumini iwe hofu yake na matarajio yake ni 
mamoja; yoyote kati ya mawili haya yakighilibu basi ataangamia, 
basi yule ambaye hofu yake itaghilibu ataingia katika aina ya 
ukataji tamaa, na yule ambaye matarajio yake vataghilibu 
ataingia katika aina ya kujiaminisha na adhabu yake na kudura 
yake, na hofu mzuri ni yenye kukuzuia na yale Allah 
aliyoharamisha. 

Na endapo hutahisi ladha moyoni mwako ya amali uliyoitenda 
basi utuhumu moyo wako, kwani Mola mlezi ni mwingi wa 
shukrani, na duniani ipo Pepo, ambaye hataiingia basi hataingia 
Pepo ya akhera, na aliye nyimwa hakika ni yule ambaye moyo 
wake utazuiliwa na Mola wake Mlezi, na aliyeshikwa mateka 
hakika ni yule aliyeshikwa mateka na matamanio yake, na 
kusimamisha Swala pamoja na jamaa ya Waisilamu ndani ya 
nyumba za Allah inazidisha imani, inang'arisha uso, na inakinga 
kutokana na ya haramu; (Allah) aliyetukuka amesema: 


ITIKADI VA MUISILAMU 101 


AA oE A La GLA eby 

{Na simamisha Swala. Hakika Swala inazuilia mambo 
machafu na maovu} [Al-Ankabuut: 45). 

Kula na kunywa ya halali ni dalili ya usalama wa Imani na 
uzuri wa mwenendo, na sababu ya kuitikiwa maombi; [Mtume] 
swala na salamu zimshukie anasema: 

«Ewe Sa'ad! Kufanve kuzuri kula kwako utakuwa 
mwenye kuitikiwa maombi», na nafsi yako inanyanyuka na 
roho yako itatwahirika kwa kuepuka kutumia ribaa, au 
kuamiliana kwa ya haramu. 

Jaalia muamala wako na wengine juu ya kidhibiti cha kupenda 
na kuchukia kwa ajili ya Allah, kwani anayetafuta radhi za Allah 
kwa hasira za watu Allah atamtosheleza uzito wa watu. 

Tahadhari dhuluma; kwani dhuluma ni giza maradufu siku ya 
Kiyama, na aliyedhulumiwa ni mwenye kuitikiwa maombi, 
mwenye kutekelezewa matakwa, basi usiwanyime wenzako haki 
zao, wala usizifanvie [haki zao] uadui, na dhuluma haiachani na 
kuacha jema au kutenda ovu, [Allah] aliyetukuka amesema: 

KA GIB ai ias ab 

(Na atakaye dhulumu miongoni mwenu tutamwonjesha 
adhabu kubwa} (Al-Furqaan: 19). 

Hakika mwenve akili ni vule alivejishughulisha na aibu za 
nafsi yake na kuacha za wengine, na akasimama na kumtii Mola 
wake Mlezi kwa jitihada, na mwenye kufuata njia kuelekea kwa 
Allah hana budi kuwa na hamu yenye kumuendesha na 
kumnyanyua, na elimu yenye kumtambulisha na kumuongoza, 
basi tembea kuenda kwa Allah ukiwa baina va (hali mbili: hali 
ya] kuona neema [zake juu yako, na hali ya] kuona aibu za nafsi 
yako, na tahadhari kukejeli heshima za Waislamu kwa 
kuwasengenya na kuwazulia; [Mtume] swala na salamu 
zimshukie anasema: 

<Hakika damu zenu, mali yenu na heshima zenu ni 
haramu baina yenu (kuzifanyia uadui), kama uharamu wa 


102 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


siku yenu hii (siku va Arafa), katika mwezi huu, katika mji 
wenu huu [Makkah]», wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea. 

Wala uhasidi na hawaa zisikubebe kuzusha urongo, kwani 
husuda ndio tabia ya ufisidifu zaidi, na binadamu ana maumbile 
ya kupenda kuwakalia wenzake juu, na lawama inamuelekea yule 
anayetenda kwa mujibu wa kughadhabika na kadari, au 
akasimama kumkejeli anayemuhusudu, basi ichukie tabia hiyo 
mbaya juu ya nafsi yako, na tumia uchamngu kuitibu, kwani 
anayemcha Allah na akasubiri Allah humnufaisha na uchamngu 
wake, hupambika na tabia za hali ya juu, na dumu juu ya ibada; 
kwani wingi wa ibada huepusha na riya [kujionyesha], na kutaka 
msaada kwa Allah kunazuia na kiburi, na balaa hukingwa na 
kuamrisha mema na kukataza maovu, na epuka maasi madogo na 
makubwa; kwani yanadhoofisha moyo na kiwiliwili, na 
huondosha neema na huleta adhabu, na shetani humpambia 
binadamu maasi, humsahaulisha adhabu, na hamuashiria 
ukunjufu wa rehema Iva Allah]; ili apate kumuingiza katika 
dhambi mara kwa mara, na audhuufishe mwendo wake wa 
kuelekea kwa Allah na nyumba ya akhera, na [shetani] 
amemtegeshea binadamu kamba [za mitego] na humtakia misiba, 
basi usifuate hatua zake, wala usiache kumpiga vita, na kithirisha 
kutenda amali za utiifu, kwani miongoni mwa alama za 
kukubaliwa jema ni kutenda jema baada yake. 


'Audhu billaahi min sh-shaitwaani rrajiim' 


PE 


slut bb iż-: KAA $$ UA ii 


fiż) it 283 3 55 
(Na kwa hakika hii ndiyo Njia yangu Iliyo Nyooka. Basi 
ifuateni, wala msifuate njia nyingine, zikakutengeni na Njia yake. 
Haya amekuusieni ili mpate kuchamngu} (Al-an'aam: 153). 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur-ani tukufu... 


ITIKADI VA MUISILAMU 103 


HOTUBA XA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na 
shukrani zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, 
na nashuhudia ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah 
peke yake hana mshirika; ili kuadhimisha shani yake, na 
nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja Wake 
[Allah] na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii, enyi Waisilamu: 

Hakika pamoja na uhai kuna mauti, na pamoja na dunia kuna 
akhera, na hakika kila kitu kina mwenye kukihesabia, na kila kitu 
kina mwenye kukichunga, na kila jema lina thawabu, na kila ovu 
lina adhabu, na hakika kila muda uko na mwisho ulioandikiwa, 
na hapana budi na mwendani ambaye utazikwa naye hali yeye 
yupo hai na wewe umekufa, basi akiwa mkarimu atakukirimu, na 
akiwa mtwevu atakufanyia uovu, kisha hatafufuliwa ila akiwa na 
wewe, wala hutaulizwa ila kumuhusu yeye, basi usimfanye ila 
kuwa mwema, kwani akiwa mwema hutapumbaa ila naye, na 
akiwa muovu hutapata hofu ila kutoka kwake, naye ni amali 
yako! 

Basi kithirisha amali njema, nyooka juu ya Dini yako, 
jisubirishe juu ya kuitia nguvu, epuka makatazo yake, tekeleza 
maamrisho yake, shikamana na msingi wa Dini yako, simama 
kutekeleza yanayolazimu kwayo, jiandae na silaha ya elimu, 
imani na amali njema, waidhika na mazingatio ya majanga, 
zingatia mawaidha ya Our-ani, kwani ni yenye habari za kweli, 
na mtaje Allah maisha yako yote, kwani kumtaja Allah hakuna 
mapumziko wala kumalizika, na kithirisha istighfari kwa ajili ya 
upungufu, na mshukuru Allah kwa kukuafikia. 

Kisha mswalieni na msalimieni mbora wa viumbe vya Allah; 
Muhammad ibnu Abdillah, kwani Mola wenu Mlezi 
akuamrisheni kumswalia na kumsalimia Nabii wake... 


104 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


KUWA NA DHANA NJEMA KWA ALLAH! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba 
msaada, tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana 
na shari za nafsi zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule 
ataongozwa na Allah, basi hakuna wa kumpoteza, na 
atakayempoteza hakuna wa kumuongoza, nashuhudia ya kwamba 
hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, hana mshirika, 
na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
mtume wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, 
watu wake, na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 
Mcheni Allah - enyi waja wa Allah - kama ipasavyo kumcha, 
na kamateni Uislamu katika kishiko madhubuti kabisa. 


Enyi Waisilamu: 

Tawhidi ni haki ya Allah juu ya waja, na kwa ajili yake 
alitumiliza Mitume, na akateremsha vitabu, na uhakika wake ni: 
kumpwekesha Allah kwa ibada, na ibada ni: Jina liliokusanya 
kila anayoyapenda Allah na kuyaridhia - miongoni mwa kauli na 
matendo; ya dhahiri na ya batini -, unao moyo ibada zinazo 
uhusu, na ibada zake ni kubwa zaidi, nyingi zaidi na za kudumu 
zaidi kuliko ibada za viungo, na kuingia kwa amali za moyo 
katika imani ni aula zaidi kuliko amali ya viungo; kwani imani 
inayosimama kwa moyo kielimu na kihali ndio msingi 
mkusidiwa, na amali za dhahiri ni zenye kutimiza na kuandama, 
na wala haziwi njema zenye kukubaliwa ila kwa kupitia amali ya 
moyo; basi hiyo ndiyo roho ya ibada na kiini chake, na endapo 
amali za dhahiri zitaikosa zitakuwa ni kama mwili uliokufa usio 
na roho, na kwa kutengea kwa moyo ndio unatengea mwili wote; 
Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 


l Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe kumi na nane, mwezi wa Rabiul Aakhir, mwaka elfu 
moja mia nne na thalathini na tisa hijria, katika Msikiti wa Mtume swala na salamu za 
Allah zimshukie. 


KUWA NA DHANA NJEMA KWA ALLAH 105 


<Jueni va kwamba ndani va mwili mna kinyama, endapo 
kitatengea basi mwili mzima utatengea, jueni kuwa hicho 
kinyama ni moyo>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Kuzidiana kwa waja kunakuwa kwa kuzidiana yaliomo ndani 
ya nyoyo, na kwayo ndio amali zinazidiana, na hapo [moyoni] 
ndipo sehemu anapoangalia Mola Mlezi kutoka kwa waja wake; 
Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Hakika Allah haangalii miili yenu, wala sura zenu, lakini 
anaangalia nyoyo zenu na amali zenu», imepokewa na 
Muslim. 

Kuwa na dhana njema na Allah ni katika amali za nyoyo 
zilizosisitizwa; kwani hilo ni katika faradhi za Uisilamu na moja 
wapo wa haki za Tawhidi na yanayowajibishwa nayo, na maana 
yake yenye kukusanya ni: Kila dhana inayolingana na ukamilifu 
wa dhati ya Allah aliyetakasika, Majina yake na Sifa Zake, nayo 
ni tagaa la elimu ya kumjua Allah na kumtambua, nayo 
inajengewa juu ya kujua ukunjufu wa rehema ya Allah, ushindi 
wake, ihsani yake, kudura yake, elimu yake, na uzuri wa 
kuchagua kwake, na huenda likawa hilo kupitia kushuhudia 
baadhi ya Majina ya Allah na Sifa zake. 

Na yule ambaye kutasimama moyoni mwake hakika ya maana 
ya Majina ya Allah na Sifa zake basi itasimama ndani yake 
(movo wake| dhana njema inavonasibiana na kila Jina na Sifa, 
kwa sababu kila Sifa ina ibada mahususi, na dhana njema 
inayoihusu. 

Ukamilifu wa Allah, utukufu wake, uzuri wake na 
kuwaneemesha kwake waja wake, yote hayo yanawajibisha kuwa 
na dhana njema Naye Mwenye ushindi na utukufu, na Allah 
amewaamrisha waja wake hilo katika kauli yake: 


qoii id úi jisi 
{Na fanyeni wema. Hakika Allah huwapenda wafanyao 


wema} [Al-Baqarah: 195], 
Sufyan Ath-thauri amesema: "hisinisheni dhana [zenu] kwa 


106 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


Allah', na Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisisitiza 
hilo kabla va kufa kwake kwa ajili va utukufu wa cheo chake; 
Jabir Allah amridhie alisema: «Nilimsikia Mtume wa Allah kabla 
kufa kwake kwa siku tatu akisema: Asife mmoja wenu isipokuwa 
yeye ni mwenye kumhisinishia dhana Allah mwenye ushindi na 
utukufu>, imepokewa na Muslim. 

Allah amewasifu waja wake wanyenyekevu kwa kuwa na 
dhana njema Naye, na akawajaalia bishara yao ya hapa duniani ni 
kuwasahilishia ibada na akaifanya [dhana yao njema] ni msaada 
kwao; (Allah) aliyetakasika amesema: 


AA UU NA 


(Na tafuteni msaada kwa kusubiri na kwa kusali; na kwa 
hakika jambo hilo ni gumu isipokuwa kwa wanyenyekevu ' 
Ambao wana yakini kuwa hakika watakutana na Mola wao Mlezi 
na ya kuwa hakika watarejea kwake} (Al-Baqarah: 45-46]. 

na Mitume - salamu ziwashukie - walipata cheo cha juu katika 
kumjua kwao Allah; basi wakategemeza mambo yao kwake kwa 
dhana yao njema kwa Mola wao Mlezi, Ibrahim salamu 
zimshukie alimuacha (mke wake| Haajar na mwanawe Isamail 
sehemu ya nyumba (Kaaba) na hali Makkah siku hiyo hakuna 
mtu yeyote, wala hakuna maji, kisha Ibrahim akageuka 
kuondoka, na Haajar akamuandama na akasema: 

<Ewe Ibrahim! Unaenda wapi na kutuacha katika 
wangwa huu ambayo hakuna ndani yake mtu wala kitu? 
Akamuambia hilo mara kadhaa, na akawa [Ibrahim] 
hageuki kwake, basi [Haajar] akamuambia: Je ni Allah ndiye 
amekuamrisha hivi? (Ibrahim) akasema: Ndio, akasema: 
basi hatatupoteza>, imepokewa na Bukhari; basi ikawa 
miongoni mwa mwisho wa dhana yake njema kwa Allah yale 
yaliokuwa, ya kutoka maji yaliobarikiwa, na nyumba (Kaaba) 
ikaimarishwa, akawa Ismail Nabii, na wa mwisho wa Manabii na 
kiongozi wa Mitume akawa katika kizazi chake. 


KUWA NA DHANA NJEMA KWA ALLAH 107 


Yakub salamu zimshukie aliwakosa wanawe wawili, 

akasubiri, na amtegemezea Allah amri yake, na akasema: 
gá Íg g Gi 

{Akasema: Hakika mimi namshitakia Allah sikitiko langu na 
huzuni yangu [Yusuf: 86], 

na ukabakia moyo wake ukiwa umejaa dhana njema kwa 
Allah na kwamba Yeye ni mbora wa wenye kuhifadhi, na 
akasema: 


GSH LIN a ILA Wa gib ol Bil E} 

(Asaa Allah akaniletea wote pamoja. Hakika Yeye ni Mjuzi 
Mwenye hekima} | Yusuf: 83), 

naye salamu zimshukie akawaamrisha watoto wake hilo, 
akasema; 


| 


Fa e A Ian FI 73 3 VA: GAZĠA EA 
Di Tas be WEEE Y 4813 a ja MA Na EGD 
aI i N ÁE ga JEW 

{Enyi wanangu! Nendeni mkamtafute Yusuf na nduguye, 
wala msikate tamaa na faraji ya Allah. Hakika hawakati tamaa na 
faraji ya Allah isipo kuwa watu makafiri} [Yusuf: 87]. 

Wana wa Israili walikumbwa na udhia wasioweza kuhimili, 
na pamoja ukubwa wa janga inabakia kuwa ndani dhana njema 
kwa Allah mna matarajio na njia; basi Musa salamu zimshukie 


akaiambia kaumu yake: 
AA AA a FE a g aran aa o G Aae a s >? 27073 27 
LO XII; soke aa I Ii h Iskaillġ 

(Ombeni msaada kwa Allah, na subirini. Hakika ardhi ni ya 
Allah. Naye humrithisha amtakaye katika waja wake. Na mwisho 
[mwema] ni wa wachamngu} [Al-a`raaf: 128), 

na mazito yalimlea Musa salamu zimshukie pamoja na 
waliokuwa naye, bahari iko mbele yao, na Firauni na jeshi lake 
wako nyuma yao, na wakati huo: 

KST B ti JB 
{watu wa Musa wakasema: Hakika sisi bila ya shaka 


| 


108 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


tumepatikana) (Ash-shu'araa: 61). 

likawa jibu liliotoka kwa Nabii alivezungumzishwa (na Allah, 
yaani Musa] ni lenye kushuhudia ukuu wa kumtegemea kwake 
Allah, na dhana yake njema kwa Mola Mlezi mwenye uwezo: 

ki j a ól i Joy 

{(Musa) akasema: Hasha! Hakika yuko pamoja nami Mola 
wangu Mlezi. Yeye ataniongoa) (Ash-shu'araa: 62], wahyi ukaja 
na yasiopita katika fikra: 


t eb EIE jii $ OS Et adi az oi ii in 


ko Ai SARE EEC oa Kol sidi; 

(Tulimletea wahvi Musa tukamwambia: Piga bahari kwa 
fimbo vako. Basi ikatengana, na kila sehemu ikawa kama mlima 
mkubwa ' Na tukawajongeza hapo wale wengine * Tukawaokoa 
Musa na walio kuwa pamoja nave wote ' Kisha tukawazamisha 
hao wengine}. (Ash-shu'araa: 62). 

Kiumbe mwenve kumuabudu Allah zaidi na mwenve dhana 
njema Nave zaidi ni: Nabii wetu Muhammad swala na salamu za 
Allah zimshukie; kaumu vake walimuudhi, akabaki akiwa ni 
mwenve kuamini ahadi va Allah na kuinusuru kwake Dini vake, 
Malaika wa majabali alimuambia: «Ukitaka niwafunike na 
'Akhshabaini' [majabali mawili va Makkah], Mtume swala 
na salamu za Allah zimshukie akasema: Bali natarajia Allah 
atoe migongoni mwao watakaomuabudu Allah wala 
hawatamshirikisha na chochote», wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Katika hali ya dhiki kabisa na nyakati za giza kubwa kabisa 
Nabii - swala na salamu za Allah zimshukie - haachi kumdhania 
Mola wake Mlezi dhana njema. Alitolewa Makkah, na akiwa 
njiani aliingia katika pango ya 'hiraa', Makafiri wakamfuata, 
mara tu wakawa wamemzingira, basi akawa anamwambia sahibu 
wake ili kumtia nguvu: 


s dl ksp 


ga úi ói Vb 


KUWA NA DHANA NJEMA KWA ALLAH 109 


(Usihuzunike. Hakika Allah vu pamoja nasi), (At-Taubah: 
40] Abubakar Allah amridhie amesema: «Nilisema kumwambia 
Nabii swala na salamu za Allah zimshukie na hali nipo ndani ya 
pango: Lau mmoja wao ataangalia miguu yake atatuona chini ya 
miguu yake, |Mtume| akasema: ewe Abubakar! Ni ipi dhana 
yako kwa wawili Allah ndiye watatu wao?> Wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea. 

Pamoja na yaliomfika miongoni mwa udhia, majanga, na vita 
kutoka kila upande, ila yeye ni mwenye yakini ya kufika kwa 
Dini hii pande zote kwa zama zote, na alikuwa akisema: <Hakika 
litafika jambo hili sehemu zote zilifika usiku na mchana, wala 
Allah hataacha nyumba ya dongo wala ya sufi, isipokuwa Allah 
ataiingiza Dini hii, kwa ushindi wa mshindi au udhalilifu wa 
dhalili>, imepokewa na Ahmad, na 'Aarabi' alimtolea upanga 
Nabii swala na salamu za Allah zimshukie akiwa amelala, 
(Mtume| swala na salamu zimshukie alisema: 

«Nikaamka nao [upanga] uko mkononi mwake ukiwa 
wazi, (Aarabil akasema: Ni nani atakukinga na mimi? 
Nikasema: Allah - mara tatu -; wala hakumuadhibu, na 
f'aarabi'l akakaa>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 
na katika riwaya ya Ahmad: <upanga ukamuanguka mkononi 
mwake». 

Masahaba ni waja wenye yakini zaidi ya dhana njema zao kwa 
Allah baada ya Manabii, [Allah] aliyetukuka amesema: 


ii iiaa IA oliy 
KISA mas Éis JE; Gal AS 
{Walio ambiwa na watu: Kuna watu wamekukusanyikieni, 
waogopenil Hayo vakawazidishia Imani, wakasema: Allah 
anatutosha, naye ni mbora wa kutegemewa} [Aalu-Imran: 173]. 
ibnu Ad-Daghina alimwendea Abubakar Allah amridhie ili 
[Abubakar] aswali na asome kwa siri au amrudishie hifadhi yake 


- yaani: avunje ahadi yake ya kumkinga, na awamakinishe 
makafiri wa kikureshi naye -, Abubakar Allah amridhie akasema: 


110 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


«Basi mimi nakurudishia hifadhi yako, na naridhia hifadhi va 
Allah mwenye ushindi na utukufu>, imepokewa na Bukhari, na 
Umar Allah amridhie amesema: <Mtume wa Allah swala na 
salamu za Allah zimshukie alituamrisha tutoe sadaka, hilo 
likaafiki niko na mali, nikasema: Ikiwa nitashinda siku, basi leo 
nitamshinda Abubakar. Akasema: Nikaja na nusu ya mali yangu. 
Akasema: Mtume swala na salamu za Allah zimshukie 
akaniambia: Umewabakishia nini watu wako? Nikasema: Mfano 
wake. Abubakar akamkujia na yote aliyokuwa nayo. Mtume wa 
Allah swala na salamu za Allah zimshukie akamwambia: 
Umewabakishia nini watu wako? Akasema: Nimewabakishia 
Allah na Mtume wake>, imepokewa na Abu Daaud. 

Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alimkujia Hadija 
nana wa wanawake wa ulimwenguni mwanzoni mwa Wahyi 
kuanza akamwambia: <Nimejiogopea nafsi yangu, Hadija Allah 
amridhie akamwambia: Hapana; chukua bishara njema! Wallaahi 
Allah hatakutweza kabisa, wallaahi wewe unaunga kizazi, 
unazungumza ukweli, unambeba asiyejiweza, unachuma 
yalioadimika na kuyawasilisha kwa watu, unakirimu mgeni, na 
unasaidia katika misiba ya haki>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Na wema waliotangulia wa umma huu walifuata mwenendo 
huu, Sufyan Allah amrehemu amesema: ''Sipendelei iwe hisabu 
yangu - yaani: kulipwa kwangu kwa mema na maovu - 
amewakilishwa nayo wazazi wangu, Mola wangu ni bora 
kwangu kuliko wazazi wangux, na ilikuwa miongoni mwa 
maombi ya Said ibnu Jubair Allah amrehemu: "Ewe Allah, mimi 
nakuomba tawakkul ya ukweli, na dhana njema kwako». 

Na wamo miongoni mwa majini waliowema, dhana zao kwa 
Allah ni njema, wana yakini ya nguvu za Allah, na ukunjufu wa 
elimu yake; na katika kauli zao: 

KA eż 5 ai g Bl seb ol ÉS Gip 
(Nasi tulijua kuwa hatutomshinda Allah duniani, wala 


KUWA NA DHANA NJEMA KWA ALLAH 111 


hatuwezi kumponvoka kwa kukimbia). (Al-jinn: 12). 

Hakika wako miongoni mwa waja wa Allah ambao lau ataapa 
basi Allah atamtekelezea, si kuapa kwa kumkatia Allah na 
kumlazimisha, lakini ni dhana njema kwake alivetukuka, na ni 
katika shani ya muumini kuwa na dhana njema kwa Allah katika 
nyakati zote na kila hali, na ni aula kuwa hivo pindi 
anapomuomba na kuzungumza naye, akiwa na yakini ya ukaribu 
wake, na kuwa Yeye humuitikia anayemuomba, wala 
hamkoseshi anayemtarajia. 

Na dhana njema ya mtu kwa Mola wake Mlezi, ni miongoni 
mwa sababu za kukubaliwa toba, Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie alisema katika anayoyapokea kutoka kwa Mola wake 
Mlezi: 

<Mja wangu ametenda dhambi; akajua kuwa ana Mola 
Mlezi anayesamehe dhambi na anaadhibu kwa dhambi, 
fanya utakalo; nimekusamehe», wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Katika mazito na misiba zinabainika dhana njema na 
zinakashifika dhana mbovu, katika vita vya Uhud waumini 
walikuwa imara, na wasiokuwa wao walikuwa wakimdhania 
Allah dhana ya kijahili, na katika vita vya Ahzaab dhana kwa 
Allah zilikuwa tofauti, Allah amesema kuhusu kipote: 

sá Sid; 15533 Sai aa 

Ka Ya WA WA ai T 

(Hapo ndipo waumini walipojaribiwa, na wakatikiswa 
mtikiso mkali. Na waliposema wanaafiki na wale wenye maradhi 
katika nyoyo zao: Allah na Mtume wake hawakutuahidi ila 
udanganvifu) (Al-Ahzaab: 11-12), 

ama masahaba walikuwa na Vakini kuwa mazito ni mtihani 


utokao kwa Allah na baada vake huja ushindi na faraji, amesema 
alivetakasika kuwahusu: 


€35 PI Sa 3 B AA GEAR l Ft g 
ål gang ál ÓD saga ál bie; L a G KENI Ġ izal las ER 


112 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


AA Ea, Y A35 L 

{Na Waumini walipo yaona makundi, walisema: Haya ndiyo 
aliyo tuahidi Allah na Mtume wake. Na Allah na Mtume wake 
wamesema kweli. Na hayo hayakuwazidisha ila Imani na utiifu }. 
[Al-Ahzaab: 22]. 

Njia ya kutokea katika dhiki, majanga, na hamu ni dhana 
njema kwa Allah; kwani wale watatu waliobaki nyuma 
[wasihudhurie vita vya Tabuk] Allah hakuwaondolea janga 
lililowashukia ila kwa dhana yao njema kwa Allah, [Allah] 
aliyetakasika amesema: 


pee GHS; Eats U, ENI tie eSa IS) fis AE coi i Jes 
Bi pee G BB ai I A e tad 9 oii ii 
Eei GHA B ĠIĠI 

(Na pia wale watatu walioachwa nyuma hata dunia wakaiona 
dhiki juu ya ukunjufu wake, na nafsi zao zikabanika, na 
wakayakinisha kuwa hapana pa kumkimbia Allah isipokuwa kwake 
Yeye. Kisha akawaafikia toba ili watubu. Hakika Allah ndiye 
Mwenye kupokea toba na Mwenye kurehemu} (At-Taubah: 118) 

Na Allah ni mwenye nguvu muweza, na nusra yake kwa waja 


wake na vipenzi vyake hakuna mwenye kuighilibu, na ni katika 
yakini kuwa imani na nusra yake, (Allah) aliyetukuka amesema: 
enais b Éag SI jid piii olg TA QIM Al B o 

{Akikunusuruni Allah hapana wa kukushindeni, na 
akikutupeni ni nani basi, baada yake Yeye ataye kunusuruni?? 
[Aalu-Imran: 160]. 

Naye aliyetakasika ni mwenye kurehemu [Rahiim] mwingi wa 
rehema [Rahmaan], atakaye muamini, akatenda mema na 
akatarajia vipawa vya rehema zake basi atazipata, Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie alisema: 

«Pindi Allah alipomaliza kuumba aliandika katika kitabu 
chake, nacho kiko kwake juu ya Arshi: Hakika rehema 


KUWA NA DHANA NJEMA KWA ALLAH 113 


zangu zimeshinda hasira zangu», wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Yule aliyefikwa na dhiki ya maisha basi dhana njema yake 
[kwa Mola wake Mlezi] ni ukunjufu na faraja, Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie alisema: 

<aliyefikwa na mahitaji akayateremsha kwa watu basi 
mahitaji yake hayatatekelezwa, aliyefikwa na mahitaji 
akavateremsha kwa Allah; basi imekurubia Allah 
kumfungulia riziki karibuni au baadaye», imepokewa na 
Tirmidhi. Zubeir ibnul Aw-Waam alisema kumwambia 
mwanawe Abdallah Allah awaridhie wote wawili: "Ewe 
mwanangu! Unaposhindwa na chochote katika hili - yaani: Deni 
kulilipa -, basi taka msaada kwa Bwanangu. [Abdallah] akasema: 
Wallahi sikujua aliyoyakusudia hadi niliposema: Ewe babangu! 
Ni nani Bwanako? Akasema: Ni Allah. Basi wallahi sikuwahi 
kuingia katika janga la deni lake ila nikisema: Ewe bwana wa 
Zubair! Mkidhie deni lake; basi (Allah) akilikidhi", imepokewa 
na Bukhari. 

Naye Aliyetakasika ni mkunjufu wa msamaha na vipawa, na 
atakayekuwa na dhana njema Naye katika ukwasi wake, ukarimu 
wake, na msamaha wake atampa anavovaomba. [Allah] 
aliyetakasika anashuka kila usiku akisema: 

«Ni nani ataniita nimuitikie? Ni nani ataniomba nimpatie? 
Ni nani ataniomba msamaha nimsamehe? >, wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea, na Mikono yake miwili imejaa, 

<hayapunguwi kwa kutoa, Naye ni mtoaji sana usiku na 
mchana». 

Naye Allah ni mwenye kukubali sana toba, hufurahi kwa toba 
za waja, na hukunjua Mkono wake usiku ili aliyefanya makosa 
mchana atubie, na hukunjua Mkono wake mchana ili aliyefanya 
makosa usiku atubie, na ni katika Sifa zake za ukamilifu kuwa 
aliyetakasika hamrudishi aliyemuijia, na wakati ambao mja 
ahitajia zaidi kuwa na dhana njema kwa Allah ni pindi ajali yake 
inapokurubia, akaaga dunia yake, na akaelekea kwa Mola wake 


114 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


Mlezi, Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

«Mmoja wenu asife ila hali yeye ni mwenye dhana njema 
kwa Allah mwenye ushindi na utukufu>, imepokewa na 
Muslim. 

Mnao katika ibada hii (va kuwa na dhana njema kwa Allah| 
kutekeleza amri ya Allah, na kutekeleza ibada yake, na mja 
atapata kutoka kwa Mola wake Mlezi yale aliyomdhania nayo, 
Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Allah aliyetukuka anasema: Mimi niko katika dhana ya 
mja wangu kwangu, na niko naye pindi anaponidhukuru», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. Ibnu Mas'ud Allah 
amridhie amesema: "Mja hawi na dhana njema kwa Allah; ila 
Allah humpatia aliyoyadhania, hilo ni kwa kuwa heri ipo 
Mkononi mwake aliyetakasika". 

Pindi mja anaporuzukiwa dhana njema kwa Mola wake Mlezi; 
basi hakika Allah amemfungulia mlango mkubwa wa heri katika 
Dini, Ibnu Mas'ud Allah amridhie amesema: "Naapa na Yule 
ambaye hakuna apasaye kuabudiwa ila Yeye! Hajawahi mja 
muumini kupatiwa kitu bora zaidi kuliko dhana njema kwa 
Allah". 

Amali za watu ni kwa kadri ya dhana zao kwa Mola wao 
Mlezi, ama muumini alikuwa na dhana njema kwa Allah kwa 
hivyo akafanya amali njema, ama kafiri alikuwa na dhana mbaya 
kwa Allah basi akafanya amali mbaya. Mnao katika ibada hii 
ubora wa Uislamu na ukamilifu wa Imani, nayo ndio njia ya 
kumfikisha mwenye kuifuata Peponi. Ni ibada ya kimoyo 
inayorithisha kumtegemea Allah na kuwa na imani Naye. Ibnul 
Oayyim Allah amrehemu amesema: "kumtegemea kwako Mola 
wako Mlezi kunakuwa kwa kadri ya dhana njema yako kwake na 
kumtarajia kwako, na kwa sababu hiyo baadhi yao [wafasiri] 
walitafsiri Tawakkul kuwa ni dhana njema kwa Allah, na tafsiri 
ya undani: kuwa dhana njema inamuita [mtu] katika kumtegemea 
Allah; kwa kuwa haiwezekani kutemgemea uliye na dhana 
mbaya kwake, wala kumtegemea usiyemtarajia". 


KUWA NA DHANA NJEMA KWA ALLAH 115 


Ni katika athari za ibada: Utulivu wa moyo, kumuelekea Allah 
na kutubia kwake, wala hakuna lenye kuukunjua moyo zaidi 
baada ya Imani kuliko kumtegemea Allah na kumtarajia, kwani 
mnao ndani yake yenye kumfanya mja awe na fali njema, Nabii 
swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

«Hakuna maambukizo wala nuksi, na napenda fali 
njema>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. Al-Haliimi 
Allah amrehemu amesema: "Tashaaum [nuksi]: ni dhana mbaya 
kwa Allah, na Tafaaul (fali njemal: ni dhana njema kwa Allah". 

[dhana njema] ni usaidizi kwa mtu juu ya kuwa mkarimu na 
shujaa, na inampa nguvu, Abu Abdillah As-Saaji Allah 
amrehemu amesema: Atakavemtegemea Allah, hakika 
amekusanya nguvu zake, nayo ndio maandalizi bora zaidi na 
matayarisho mazuri zaidi". Salamata ibnu Diinar Allah 
amrehemu aliambiwa: "Ewe Abu Haazim! Ni yapi mali yako? 
Akasema: Kumtegemea Allah na kukata tamaa na vilivyoko 
katika mikono ya watu". 

Atakaye kuwa na dhana njema kwa Mola wake Mlezi nafsi 
yake itakuwa karimu na itatoa mali yake ikiwa na yakini na kauli 
ya Allah: 

WA aa ii Użb 

(Na chochote mtakacho kitoa, basi Yeye [Allah] atakilipa 
badala yake}, Suleiman Ad-Daaraani Allah amrehemu amesema: 
"atakayemtegemea Allah katika riziki yake tabia yake njema 
itazidi, na itamletea busara, na nafsi yake itakuwa karimu katika 
matumizi yake, na wasiwasi wake katika Swala yake utapungua". 

Nayo (dhana njemal ni yenye kupeleka kutarajia yalio kwa 
Allah, na kuaminia ahadi yake, na kutenda heri hali ya kutumai 
fadhila zake (Allah) kwa mujibu wa yaliokuja katika kauli yake: 

KA Sallai y 

{Na heri yoyote wanayoifanya hawatanyimwa malipo yake} 
(Saba': 39], 

Allah anawaamili waja wake kwa kadri ya dhana zao kwake, 


116 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


na malipo ni kwa kulingana na amali; basi atakave dhania heri 
atapata hilo, na atakave dhania mengineo hakika amehasirika, 
Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Allah mwenye ushindi na utukufu amesema: Mimi niko 
kama anavyonidhania mja wangu; basi anidhanie 
anavyotaka, akinidhania heri ataipata, na akinidhania shari 
ataipata>, imepokewa na Ahmad, na mja anapokuwa mwenye 
dhana njema kwa Allah basi hakika Allah katu hatamfanyia 
kinyume cha dhana yake, na aliyekuwa na dhana njema na Mola 
wake Mlezi atasema siku uya oo 


wa ka aý ihe Ai 
{Haya someni kitabu changu! * Hakika nalijua ya kuwa 
nitapokea hisabu yangu * Basi yeye atakuwa katika maisha ya 
kupendeza * Katika Pepo ya juu! [Al-Haaqqah: 19-22]. 


Na baada ya haya, enyi Waisilamu: 

Allah ni Mkarimu, mkubwa, mwenye nguvu aliye adhimu, 
anapokitaka kitu hukiambia: Kuwa, nacho kikawa. Ameahidi 
kukihifadhi Kitabu chake, na kunusuru Dini yake, na amejaalia 
mwisho mwema ni wa wachamngu, anamruzuku anayemtaka bila 
hesabu, na huyaondoa majanga ya mwenye kukimbia kwake. 

Na yule itakayozidi elimu yake kumhusu Allah; yakini yake 
itazidi, na atakaye kuwa na dhana mbaya Naye; basi ni kwa 
sababu ya ujinga wake katika Majina yake na Sifa zake za 
ukamilifu, na hilo ni katika sifa za watu wa kijahili, [Allah] 
aliyetakasika amesema: 

ii GH é A Siy 

{wakamdhania Allah dhana isiyo kuwa ya haki, dhana ya 
kijinga} [Aalu-Imran: 154] 

Na katika matunda ya kuamini Majina ya Allah na Sifa zake 
ni: dhana njema kwake, kumtegemea Yeye, na kusalimisha 
mambo kwake. 


KUWA NA DHANA NJEMA KWA ALLAH 117 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
kJ oz ya ik be) 
(f Mnamdhania nini Mola Mlezi wa walimwengu wote?) [As- 


Swaaffaat: 87). 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur-ani tukufu... 


118 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


HOTUBA XA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na 
shukrani zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, 
na nashuhudia ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah 
peke yake hana mshirika; ili kuadhimisha shani yake, na 
nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja Wake 
[Allah] na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waislamu: 

Uhakika wa dhana njema kwa Allah unadhihiri katika amali 
njema, na inakuwa ni yenye kunufaisha inapokuwa na ihsani, na 
watu wenye dhana njema zaidi na Mola wao Mlezi ni wale 
wenye kumtii zaidi, na kila inapokuwa njema dhana ya mja kwa 
Mola wake Mlezi basi hapana budi amali yake nayo itakuwa 
njema, na yule ambaye matendo yake yatakuwa maovu basi 
dhana zake (kwa Mola wake] zitakuwa mbovu, na pindi dhana 
njema inapoambatana na kufanya maasi basi itakuwa ni kuhisi 
amani va makri (mipangol ya Allah, na endapo dhana njema 
itampelekea mtu kufanya utiifu basi hiyo ndio yenye kunufaisha, 
na inapopungua hiyo [dhana njema] katika moyo basi maasi 
yatadhihiri katika viungo. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na 
kumsalimia Nabii wake... 


VENVE KUTIA DOSARI TAWHIDI 119 


YENYE KUTIA DOSARI TAWHIDIl 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba 
msaada, tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana 
na shari za nafsi zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule 
ataongozwa na Allah, basi hakuna wa kumpoteza, na atakaye 
mpoteza hakuna wa kumuongoza, nashuhudia ya kwamba hapana 
apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, hana mshirika, na 
nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na mtume 
wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu 
wake, na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 

Mcheni Allah - enyi waja wa Allah - kama ipasavyo kumcha; 
kwani atakayemcha Mola wake Mlezi ataokoka, na atakaye upa 
Ukumbusho wake kisogo atapotea. 


Enyi Waisilamu: 

Saada ya mja ipo katika ukamilifu wa kumuabudu kwake 
Allah, na kutekeleza ibada ipasavyo kunakuwa kwa kumtakasia 
Allah amali na kufuata uongofu wa Nabii swala na salamu za 
Allah zimshukie, na pindi mja atafanya amali yoyote, na asiwe 
ndani yake ni mwenye kumtakasia Allah basi amali yake itakuwa 
ni kama vumbi la kupererushwa, (Allah) aliyetukuka amesema: 

Ka ka ii jae aolas L Gaas 

(Na tutavaendea vale walivo vatenda katika vitendo vvao, 
tuvifanve kama mavumbi valivo tawanvika), (Al-furqaan: 23) na 
pindi atakapomtakasia Allah [amali], na asiwe ni mwenye 
kufuata uongofu wa Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
amali yake itakuwa ni yenye kurudishwa kwake; [Mtume] swala 
na salamu zimshukie alisema: 


l Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe ishirini na nane, mwezi wa Dhul-Oa'adah, mwaka elfu 
moja mia nne na ishirini na sita, katika msikiti wa Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie. 


120 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


<Yeyote atakayefanya amali yoyote isiyo na maamrisho 
yetu; basi itakuwa ni yenye kurudishwa>, imepokewa na 
Muslim, na amali itakapokuwa ni yenye kutakaswa iliyosibu 
[uongofu wa Mtume] basi itakuwa ni yenye kukubaliwa na 
kushukuriwa; [Allah] aliyetakasika amesema: 

GÍ osi A ia 

(Hakika wale walio amini na wakatenda mema mashukio yao 
yatakuwa kwenye Pepo za Firdausi}. [Al-Kahf: 107]. 

Na Dini imesimama juu ya kukanusha na kuthibitisha, 
Uisilamu wa mja hausilihi ila kwa hayo mawili; kujitakasa na 
waabudiwa wengine na watu wake, na kuthibitisha haki ya 
kuabudiwa kwa Allah peke yake; [Allah] aliyetukuka na aliye juu 
amesema: 


TA T aiT s3 z zo a7 aT 23 Sa siz- kd 
KA YEY yh AIR ab UA DB, fil-5 ha 
KATT 


(Basi anaye mkufuru Shet'ani (na kila kinachoabudiwa 
kinyume na Allah) na akamuamini Allah bila ya shaka 
amekamata kishikio madhubuti, kisicho vunjika. Na Allah ni 
Mwenye kusikia, Mwenye kujua} (Al-Baqarah: 256]. na 
(Mtume| swala na salamu zimshukie alisema: 

«atakayesema 'laa ilaaha illa llaah', na akakufuru kila 
kinachoabudiwa kinyume na Allah; mali yake na damu yake 
zitakuwa haramu (kuzifanyia uadui), na hesabu yake ni juu 
ya Allah aliye na ushindi na aliyetukuka>, imepokewa na 
Bukhari na Muslim. 

Amri kubwa zaidi katika Uisilamu ni amri ya Tawhidi, na 
katazo kubwa zaidi ndani yake ni katazo la kinyume chake, Nabii 
swala na salamu za Allah zimshukie aliulizwa: 

«Ni dhambi gani kubwa zaidi? Akasema: Ni umfanyie 
Allah mshirika na Yeye ndiye aliyekuumba>, wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea, na ulinganizi wa Mitume 
umeafikiana juu ya kuamrisha kumpwekesha Allah peke yake 


VENVE KUTIA DOSARI TAWHIDI 121 


kwa ibada, na kutahadharisha ushirikina au kuingia katika 
mipaka vake 
esibit HA NA 

(Na kwa hakika kwa kila umma tuliutumia Mtume kwamba: 
Muabuduni Allah, na muepukeni twaghuti), LAn-Nahl: 36), 

na atakave dumu na kumuabudu Allah kama alivvoamrishwa 
[Allah] aliyetukuka na aliye juu atapata amani katika nafsi yake, 
mali yake, watoto wake, na nyumba yake, na atapata amani 
kaburini mwake, na siku ya kukusanywa na kuhesabiwa; (Allah) 
aliyetakasika amesema: 

Ka JAG ddan ibg AM aks IIL alig 

{Wale ambao wameamini, na hawakuchanganya imani yao na 
dhuluma - hao ndio watakao pata amani na wao ndio 
walioongoka} (Al-an'aam: 82]. 

Tawhidi ya hakika ni yenye kufuta madhambi, yenye 
kuunguza makosa, yenye kuzuia kuingia Motoni; [Mtume] swala 
na salamu zimshukie alisema: 

«Kwa hakika Allah amemuharamishia Moto yule atakaye 
sema 'laa ilaaha illa Ilaah', akikusudia hilo Uso wa Allah», 
wamefikiana Bukhari na Muslim kuipokea, na atakaye tekeleza 
Tawhidi ya wajibu ipasavyo ataingia Peponi bila ya hesabu, na 
Nabii swala na salamu za Allah zimshukie amehadithia sifa zao 
kwa kauli yake: 

«wao ni wale wasio omba kufanyiwa zunguo [ruqya], 
wasiojipisha moto, wasioitakidi nuksi na ni wenye 
kumtegemea Mola wao Mlezi», wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea; nyoyo zao zimeshikamana na Allah, ni zenye 
kusalimisha mambo yao kwake. 

Uharibifu wa shirki ni muovu; kwa kuwa inaporomosha amali 
na IAniKI SHISHA Moli MEA ien E p amesema: 


122 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


(Na kwa vakini vamefunuliwa kwako na kwa walio kuwa 
kabla vako: Bila va shaka ukimshirikisha Allah amali zako 
zitaanguka, na lazima utakuwa miongoni mwa wenve kukhasiri) 
IAz-zumar: 65), 

Na [Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 
«atakayekufa na hali anamuomba asiyekuwa Allah mshirika 


ataingia Motoni», imepokewa na Bukhari; bali hilo 


linawajibisha kukaa milele Motoni; kama alivyosema 
aliyetakasika: 
EU A 5,3 U 38883 ea 1,88 ol sais Y l ĠIB 

{Hakika Allah hasamehe kushirikishwa Naye mwengine, na 
husamehe yalioduni ya hilo kwa anayemtaka }[An-Nisaa: 48], 

Na kwa kuwa ushirikina unawajibisha kuangamia duniani na 
akhera; kipenzi cha Allah Ibrahim salamu zimshukie alimuomba 
Mola wake Mlezi amlinde kutokana nao, [Allah] aliyetakasika 
amesema akitutolea habari yake [alipoomba]: 

GET K ol a giid 

{Na uniepushe mimi na wanangu na kuabudu masanamu}, 
Ibrahim At-Taymi Allah amrehemu alisema: "Na ni nani atakaye 
kuhisi amani ya balaa hii [ya ushirikina] baada ya Ibrahim 
[salamu zimshukie kujihofia]?!". [Ibrahim: 35], 

Jambo bora zaidi atakalolingania mwenye kulingania ni Neno 
la Tawhidi na yanayojulishwa nalo; Nabii swala na salamu za 
Allah zimshukie alisema kumwambia Muaadh ibnu Jabal 
[alipomtuma Yemen kulingania]: 

«Hakika wewe unaiendea kaumu miongoni mwa 
waliopatiwa Kitabu; basi liwe la kwanza utakalo walingania 
ni: shahada ya 'laa ilaaha illa Ilaah'>, wameafikiana Bukhari 
na Muslim kuipokea. 

Atakaye muomba asiyekuwa Allah hakika atakuwa 
ameidhulumu nafsi yake 


GW ouw r Aa a jeż “rs, ku eiie aN io 28 3 E TEND 
Hó 33 S EBG Ed op aas Ya Y G l o oe E5 Yy 


VENVE KUTIA DOSARI TAWHIDI 123 


(Na wala usiwaombe wasio kuwa Allah ambao hawakufai 
kitu wala hawakudhuru. Ukifanva hivvo basi utakuwa miongoni 
mwa walio dhulumu } (Xunus: 106) 

na atavakave piga goti kwa sanamu au akalinvenvekea kaburi 
akitarajia manufaa kutoka kwake basi ametaka vasiowezekana, 
na amedhani sarabi kuwa ni maji: 

oÉ PAR kazi is AI o oa bE jfa Jal gas) 

gaa aika TES FSB i E GAD ja ISIS Ghat zele 

(Na nani mpotofu mkubwa kuliko hao wanao waomba badala 
va Allah, ambao hawatawaitikia mpaka Siku va Kivama, na wala 
hawatambui maombi yao ' Na ambao watu watakapo kusanywa 
watakuwa maadui zao, na wataikataa ibada vao). 

Kuwaomba maiti na kuwataka mahitaji ni mwito usiosikiwa, 
na majanga yasiopata faraja, (Allah) mwenye ushindi na utukufu 
amesema: 

Ai blat mi ya OSG G aaa ya 6616 GdliGħ 
każ fis S Yy ES Sin kai ps ig a A $; 

(Na hao mnao waomba badala yake [Allah] hawamiliki hata 
ugozi wa kokwa ya tende * Mkiwaomba hawasikii maombi yenu; 
na hata wakisikia hawakujibuni. Na Siku ya Kiyama watakataa 
ushirikina wenu. Na hapana atakaye kupa khabari vilivyo kama 
Yeye Mjuzi mno}. (Al-Ahqaaf: 5-6]. 

Kukeuka mpaka katika wafu na watu wema ndio sababu va 
kukufuru binadamu na kuacha kwao Dini yao, na [Mtume] 
mteule amelitahadharisha hilo kwa kauli yake: 

<Ole wenu na kukeuka mipaka katika Dini, kwani 
kukeuka mipaka katika Dini kuliwaangamiza waliokuwa 
kabla yenu>, imepokewa na Nasai, na viumbe waovu zaidi ni 
wale waliokaa kiibada katika makaburi na wakayaomba badala 
ya Allah, [Mtume] swala na salamu zimshukie alisema 
kumwambia Ummu salama Allah amridhie: 

<Hao pindi anapokufa mtu mwema kwao - au mja mwema 


124 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


- wanajenga Msikiti juu va kaburi lake, na wakatengeneza 

ndani hizo sura (sura zao], hao ndio viumbe waovu zaidi 

mbele ya Allah>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 
Na uchawi unazima nuru ya Imani na unavunja Uisilamu: 


sab b gii g iu akil oa ale 1} 

{Na hakika wanajua kwamba aliye khiari haya [kujifunza 
uchawi] hatakuwa na fungu lolote katika Akhera} [Al-Baqarah: 
102], na kuwaendea makuhani ni uharibifu katika Dini na 
upungufu katika akili, [Allah] mwenye ushindi na utukufu 
amesema: 

EE REPERE, 

{Sema: Hapana katika mbingu na ardhi ajuaye ya ghaibu isipo 
kuwa Allah, [An-Naml: 65], na [Mtume] swala na salamu 
zimshukie alisema: 

«Atakayemwendea kuhani au mcheza ramli, akamuuliza 
kitu na akamsadikisha; basi hakika [kwa hilo] ameyakufuru 
aliyo teremshiwa Muhammad», imepokewa na Ahmad. 

Hirizi za vikuku, nyuzi, kauri na mfano wake hazimzidishi 
mwenye kuzivaa ila unyonge na udhaifu katika kumtegemea 
Allah, 

«Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alimuona mtu 
katika mkono wake kuna kikuku cha shaba, akasema: Ole 
wako, ni nini hii? Akasema: nimevaa kutokana na maradhi 
ya mshipa, [Mtume] akasema: kuwa, hakika hiki 
hakikuzidishi ila udhaifu; itupe kando nawe, kwani wewe lau 
ungekufa na nacho kiko katika [mkono wako] haungefaulu 
milele», imepokewa na Ahmad, na kuvaa hirizi ni kumshirikisha 
Allah; [Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 

<atakayefunga hirizi; hakika amefanya ushirikina», 
imepokewa na Ahmad, na atakayefunga kitu basi Allah 
atamtegemeza kwa alichokifunga na ataangamia; [Mtume] swala 
na salamu zimshukie alisema: 

«atakayejifunga kitu atategemezwa kwacho», imepokewa 


VENVE KUTIA DOSARI TAWHIDI 125 


na Tirmidhi. 

Na baraka hazitarajiwi kutoka kwa miti na mawe, na kwa 
sababu vao, na hakika si mengine havo ni viumbe vva Allah, 
havidhuru wala havinufaishi. 

Kumwaga damu kwa kuchinga kurubani haifai ila kwa ajili va 
Allah, na atakavechinja kwa asivekuwa Allah atakuwa ameingia 
katika hali za ushirikina; [Mtume] swala na salamu zimshukie 
alisema: <Allah amemlani aliyechinjia asiyekuwa Allah>, 
imepokewa na Muslim. 

Nadhiri ni ibada; hafanviwi asiyekuwa Allah, [Mtume] swala 
na salamu zimshukie alisema: 

«aliyeweka nadhiri ya kumtii Allah basi amtii, na 
aliyeweka nadhiri ya kumuasi Allah asimuasi>, imepokewa na 
Bukhari. 

Atakayetaka ulinzi kwa Allah atamlinda, na atakayekimbilia 
kwa asiyekuwa Yeye atamuachilia (hatamuafikia wala 
kumnusuru], Nabii swala na salamu za Allah zimshukie anasema: 

«atakayeshukia sehemu, kisha akasema: 'audhu 
bikalimaati llaahi ttaammaati min sharri maa khalag'; basi 
hatadhurika na kitu chochote hadi aondoke sehemu yake 
ile>, imepokewa na Muslim. 

Na yanapokushukia misiba ya maisha na majanga ya zama 
basi usitake uokozi kutoka kwa asiyekuwa Allah, wala 
usimuombe asiyekuwa Yeye, wala usimnyenyekee maiti aliye 
kaburini mwake, au mifupa iliyovunjika vunjika ndani ya ufuko 
wake, na nyanyua matakwa yako kwa aliye mbinguni; kwani 
huko ndiko kunaitikiwa maombi: 


KA ái 
{Au nani yule anaye mjibu mwenye shida pale anapo 
mwomba} (An-Namil: 62). 
Wala hakuna pakuepuka mitihani: 
kO T ahs ta k AER Wa 
{Je! Wanadhani watu wataachwa kwa kuwa wanasema: 


126 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


Tumeamini. Nao wasijaribiwe2) (Al-Ankabuut: 2), 

na pindi msiba unapokufika, basi ukabili na kuridhia na 
kujisalimisha [kadari va Allah], mwenye ushindi na utukufu 
amesema: 

GA xi ÁR ba 9 

(Na mwenye kumuamini Allah huuongoa moyo wake}, (At- 
Taghabun: 11) 

Alqama Allah amrehemu amesema [kuhusu aya hii]: "huyu ni 
mtu anapatwa na msiba, akajua kuwa unatoka kwa Allah; basi 
akaridhia na akajisalimisha". 

Wala usikasirikie valiokwisha andikwa, kwani hasira 
haiyaondoshi, na tahadhari kujutia uchache wa hadhari 
[uliochukua] kabla ya kadari kutokea kwa neno "lau"; kwani 
[neno] hili linatoka kwa shetani, Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie alisema: 

<Fanya bidii juu ya yanayokunufaisha, na taka msaada 
kwa Allah wala usilemae, na endapo utasibiwa na kitu basi 
usiseme: Lau ningefanya [kadha] ingekuwa kadha na kadha. 
Lakini sema: Allah amekadiria Naye hufanya alitakalo, 
kwani ''lau'' hufungua amali va shetani> ameipokea Muslim. 

Basi salimisha mambo yako kwa Allah, na hautapata katika 
dunia ila kile ulichogawanyiwa: 

UNA, 

(Sema: Halitusibu ila alilo tuandikia Allah), LAt-Taubah: 51), 

Ubaadata ibnu As-Swaamit Allah amridhie alisema 
kumwambia mwanawe: ''Ewe mwanagul Hakika hutapata ladha 
va Imani hadi ujue [uyakinishe] kuwa lililokusibu halikuwa ni 
lenye kukukosa, na lililokukosa halikuwa ni lenye kukusibu". 

Na kutegemea sababu kwa moyo [wako] na viungo ni dosari 
katika Tawhidi, na kubatilisha sababu kabisa ni kulemaa, na la 
wajibu ni kufanya sababu zinazofaa pamoja na kuufungamanisha 
moyo na Allah. 

Na kwa kumtegemea Yeye aliyetakasika zito huwa jepesi, 


VENVE KUTIA DOSARI TAWHIDI 127 


riziki hukunjuliwa na janga hupata faraja. 
Kuhisi amani kutokana na makri va Allah ni ghururi: 
432591 STS l a ġo N Af Sa liba 

(Je, wamejiaminisha na adhabu va Allah, uwezo wake na 
kuwapatiliza wakiwa katika kughafilika? Kwani hawajiaminishi 
na hayo ila watu wenye kupata hasara) [Al-æ raaf: 99), na 
kuvunjika moyo na rehema za Allah ni kukata tamaa, [Allah] 
aliyetakasika amesema: 

KO Ya FEŻ oa aa JB 

(Na nani anayekata tamaa na rehema ya Mola wake Mlezi ila 
wale walio potea?|, LAl-Hijr: 56), 

na kukusanya baina ya matarajio, hofu na mapenzi ni njia ya 
walio na hali ya katikati (va sawa]. 

Ushirikina una milango iliyofichika, shetani anafanya bidii ili 
waja walingie, [Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 

(Ninalowaogopea zaidi kwenu ni ushirikina mdogo, 
akaulizwa kuuhusu, akasema: Ni riya>, imepokewa na 
Ahmad, 

Riya ni ugonjwa wa watendao amali, inaharibu amali, na 
inamughadhibisha Mola Mlezi, na inaogopewa zaidi na watu 
wema kuliko masihi dajali; Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie alisema: 

<Nisiwajulisheni ninalowaogopea zaidi kuliko masihi 
dajali? Akasema [mpokezi]: Wakasema [Masahaba]: Kwani? 
(vaani: tujulishe], [Mtume] akasema: Ni ushirikina 
uliofichika: (Navo nil asimame mtu kuswali, aipambe swala 
yake kwa ajili ya kuona kuna mtu anamuangalia>, 
imepokewa na Ibnu Maajah. 

Amali njema zinatarajiwa thawabu za Allah peke yake, wala 
hazikusudiwi pambo la Dunia, na atakaye ugeuza moyo wake 
kwa amali yake njema kuelekea pambo la Dunia; amali yake 
itaporomoka na atapata hasara katika akhera yake; [Alah] 
aliyetakasika amesema: 


128 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


KOLLEZ Li Ai tel Sg Gs ĠW yd ag OE jib 
Galo SL EA GI ssa 
ko jizz 16 U jess 

{Wanaotaka maisha va dunia na pumbao lake tutawalipa 
humo vitendo vyao kamili. Na wao humo hawatopunjwa ' Hao 
ndio ambao hawatakuwa na kitu Akhera ila Moto, na 
yataharibika waliyoyafanya, na yatapotea bure waliyokuwa 
wakiyatenda} (Huud;15-16). 

Wala hakuna kipendezacho zaidi kwa Muisilamu kuliko 
Allah, wala hakuna kitukufu zaidi moyoni mwake kumliko Yeye 
aliyetukuka, basi Yeye ndiye adhimu ndani ya moyo wake, na 
Mkubwa ndani ya nafsi yake, naye (Muisilamu) ni mkweli katika 
kumpenda, haapi ila Naye peke yake, na kuapa na asiyekuwa 
Yeye aliyetakasika - kama vile Kaaba, Nabii, amana na walii -; ni 
ushirikina katika Tawhidi, [Mtme] swala na salamu zimshukie 
alisema: <Atakaye apa na asiyekuwa Allah; amekufuru au 
ameshirikisha», imepokewa na Tirmidhi. 

Kukithirisha kuapa inapingana na kumuadhimisha Allah 
kifuani, basi hifadhi kiapo chako hata lau ni ukiwa mkweli, 
[Allah] aliyetakasika amesema: 


gaiii 

{na hifadhini viapo vyenu} [Al-Maa idah: 89), 

na kitahadhari [kiapo] katika urongo, kwani hicho ndicho cha 
kumzamisha mtu Motoni, na ni katika kumuadhimisha Allah: 
Kuridhia kiapo chake hata ikiwa anayesikia anajua kuwa aliyeapa 
ni mrongo, Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

«Musiape kwa mababa zenu, na atakayeapa kwa Allah 
basi aseme ukweli, na atakaye apiwa kwa Allah basi aridhie, 
na asiyeridhia kwa Allah basi si katika Allah kwa chochote», 
imepokewa na Ibnu Maajah. 

Na ni katika kumtukuza Allah: kutomrudisha aliyeomba kwa 
ajili ya Allah, [Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie 


VENVE KUTIA DOSARI TAWHIDI 129 


alisema: 

<Atakaye jilinda na Allah mlindeni, na atakaye omba kwa 
ajili va Allah mpeni, na alivewaalika muitikieniv, imepokewa 
na Abu Daaud. 

Kukejeli wakati na mabadiliko va hali - miongoni mwa joto au 
baridi - ni kumuudhi Mola Mlezi wa walimwengu, [Mtume] 
swala na salamu zimshukie alisema: 

<Allah mwenye ushindi na utukufu amesema: Binadamu 
ananiudhi, anatusi zama, na Mimi ndio zama (yaani: ndiye 
muendeshaji wa yanayotokea ndani ya zama), nageuza usiku 
na mchana>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Mbingu na ardhi zilisimama kwa ajili ya Dini, na kwa ajili 
yake ziliandaliwa Pepo na Moto, na kufanyia Dini au hukumu 
zake au watu wake walioishika shere; kunamtoa mtu katika 
Uisilamu; (Allah) mwenye ushindi na utukufu: 

S ai ADI BB GAS; ABU IA PAUL ods) 
dadi) ia SAL B IĠIESN a una 

(Na ukiwauliza, wanasema: Sisi tulikuwa tukipiga porojo na 
kucheza tu. Sema: Mlikuwa mkimfanyia maskhara Allah na Aya 
zake na Mtume wake? * Msitoe udhuru; mmekwisha kufuru 
baada ya kuamini kwenu! } (At-Taubah: 65-66]. 

Wala usimdhanie Allah dhana mbaya - kama vile kustahiki 
kwako zaidi ya ulivopewa au ukadharau neema iliyo katika 
mkono wa mwenzako ambayo Allah amempa -, hiyo ni dhana ya 
kijahili, kwani kila yaliyo ndani ya ulimwengu ni kwa amri yake 
na hgk ima yake: 


s o pI ge U Ja ód sis Elenil EB gii AA 
gá ió 
{wakamdhania Allah dhana isiyo kuwa ya haki, dhana ya 
kijinga. Wakisema: Hivyo tuna lolote sisi katika jambo hili? 


Sema: Mambo vote ni va Allah) (Aalu-Imran: 154]. 
Na kutengeneza/kupiga picha [ya viumbe vyenye rohol ni 


130 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


katika madhambi makubwa, mwenve kufanva hilo ameahidiwa 
Moto; Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Kila mtengeneza picha yuko Motoni, atajaaliwa kila 
picha aliyoitengeneza ni nafsi inamuadhibu ndani ya Moto>, 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Mtukuze Mola wako Mlezi haki ya kumtukuza, kwani Yeye ni 
Mkuu katika ufalme wake, aliyejuu ya Arshi yake, mwenye 
hikima katika sheria zake, basi yahifadhi aliyoyafaradhisha Allah 
juu yako miongoni mwa Swala za wajibu ndani ya wakati wake, 
na ole wako na kufanya upungufu ndani yake; kwani hizo 
[Swala] ndio nguzo ya Dini, [Mtume] swala na salamu zimshukie 
alisema: 

<Ahadi ilio baina yetu na wao (makafiril ni Swala, basi 
yeyote atakaye iacha atakuwa amekufuru>, imepokewa na 
Tirmidhi. 

Na kuwa mwenye kuelekea kwa Mola wako Mlezi katika hali 
zako zote; amali zako zitasilihi. 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
* órai o5 uu $; gia 5) Ep 
>. 2805 s A niat En ii PAT A 
KI J3 BIS Sel Mis; 4) BbAN 
(Sema: Hakika Swala vangu, na ibada zangu, na uhai wangu, 
na kufa kwangu, ni kwa ajili va Allah, Mola Mlezi wa viumbe 
vvote € Hana mshirika nave. Na havo ndivo nilivo amrishwa, na 


mimi ni wa kwanza wa Waislamu } (Al-an'aam: 162-163]. 
Allah anibarikie mimi na nvinvi katika Qur-ani tukufu... 


VENVE KUTIA DOSARI TAWHIDI 131 


HOTUBA XA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na 
shukrani zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, 
na nashuhudia ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah 
peke yake hana mshirika; ili kuadhimisha shani yake, na 
nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja Wake 
[Allah] na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii, enyi Waislamu: 

Dini ndio jambo bora zaidi unalomiliki, basi hifadhi Dini yako 
kwa kuepuka fitina, kwani hizo [fitina] zinachukua nyoyo, na 
zinaleta hamu ya starehe za haramu na shari, [Mtume] swala na 
salamu zimshukie alisema: 

«Na atakaye jitokeza kwazo [fitina] zitamchukua>, 
imepokewa na Bukhari. 

Na kuinamisha jicho kutokana na wanawake wa haramu 
kuwaona ni utakatifu wa nafsi, ni utiifu kwa Allah, na ni 
kunyanyuka kwa daraja, [Allah] aliyetukuka na aliyejuu 
amesema: 


g SEF aai bass apa a Ips ai Jip 


{Waambie Waumini wanaume wainamishe macho yao, na 
wazilinde tupu zao. Hili ni takaso bora kwao} (Al-an'aam: 162- 
163]. 

Mapambo ya mwanamke yako katika sitara yake, na urembo 
wake uko katika hijabu yake, na pambo lake liko katika 
kushikamana kwake na Dini yake, na wanawake wa kisahaba ni 
mfano wenye kuandamwa katika hijabu, sitara, na haya, [Allah] 
aliyetakasika amesema: 


Senle oe Gelé ónt ehli II GGD 
KSR I gig Agi as 


132 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


{Ewe Nabii! Waambie wake zako, na binti zako, na wake za 
Waumini wajiteremshie nguo zao za kuwasitiri mwili mzima. 
Hivyo ni karibu zaidi kuweza kutambulikana wasiudhiwe) I(Al- 
Ahzaab: 591. 

Kusikiliza nyimbo ni katika maasi yenye kutia moyo giza, na 
yanazuia kusikiliza Qur-ani, [Mtume] swala na salamu zimshukie 
alisema: 

<Watakuja watu katika umma wangu watahalalisha zinaa, 
hariri [kwa wanaume], ulevi, na ala za muziki», imepokewa 
na Bukhari, na bora anayoyasikiliza mja ni: Maneno ya Mola 
Mlezi wa walimwengu, mnao ndani yake nuru, uongofu na 
ponyo. 

Mali ya halali ni wema katika Dini, ni nguvu katika mwili, ni 
uongofu kwa watoto, ni baraka katika vipawa, ni sababu ya 
kuitikiwa maombi, na ni kuwaiga Manabii, [Allah] mwenye 
ushindi na utukufu amesema: 

gaohi csi cai uu 

{Enyi Mitume! Kuleni vyakula vizuri na tendeni mema} [Al- 
Mu`minuun: 51]. 

Mali ya haramu yametolewa baraka, ni yenye madhara mingi, 
mwenye mali hayo ni mwenye majuto marefu, mwenye 
kukataliwa maombi. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na 
kumsalimia Nabii wake... 


MAJINA YA ALLAH MAZURI ZAIDI 133 


MAJINA YA ALLAH MAZURI ZAIDI' 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba 
msaada, tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana 
na shari za nafsi zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule 
ataongozwa na Allah, basi hakuna wa kumpoteza, na atakaye 
mpoteza hakuna wa kumuongoza, nashuhudia ya kwamba hapana 
apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, hana mshirika, na 
nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na mtume 
wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu 
wake, na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 

Mcheni Allah - enyi waja wa Allah - kama ipasavyo kumcha; 
kwani atakayemcha Mola wake Mlezi ataokoka, na atakayempa 
kisogo atapotea. 


Enyi Waisilamu: 

Elimu ya kumjua Allah ni moja wapo wa nguzo za Imani; bali 
hiyo ndio asili ya nguzo hizo, na zilizobaki zinaifuata, na kujua 
Majina ya Allah na Sifa zake ni bora zaidi na ni wajibu zaidi kati 
ya yaliyochumwa na nyoyo na kudirikwa na akili; ibnul Oayyim 
Allah amrehemu amesema: " jambo zuri zaidi kati ya yaliyo 
duniani: ni kumjua Yeye aliyetakasika na kumpenda". 

Our-ani yote inawaita watu katika kutazama Majina ya Allah 
na Sifa zake na Matendo yake; Sheikhul Islaam ibnu Taymiyyah 
Allah amrehemu amesema: "Na ndani ya Our-ani mna utajo wa 
Majina ya Allah na Sifa zake na Matendo yake kwa wingi zaidi 
kuliko kutajwa kula na kunya". 

Allah anampenda mwenye kupenda kutaja Sifa zake, na Nabii 
swala na salamu za Allah zimshukie alimbashiria yule aliyekuwa 
akisoma suratu al-ikhlaas kuwa Allah anampenda, akasema: 


! Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe ishirini na tatu, mwezi wa Shawwali, mwaka elfu moja 
mia nne na ishirini na sita hijria, katika Msikiti wa Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie. 


134 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


xMuulizeni kwa kitu gani anafanya hivo? Wakamuuliza, 
akasema: Kwa sababu [sura] hii ni Sifa va Ar-Rahmaan, na 
mimi napenda kuisoma, basi Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie akasema: Mpeni habari ya kuwa Allah 
anampenda>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na Majina yake aliyetakasika ni Majina mazuri zaidi, na Sifa 
zake ni Sifa zilizokamilika zaidi: 

Erali kW jA; iii ES ib 

(Hapana kitu kama mfano wake. Naye ni Mwenye kusikia 
Mwenye kuona} (Ash-Shuuraa: 11). 

Na inastahiki kwa kila Muisilamu kuyajua, na kufahamu 
maana yake. 

Basi Mola wetu Mlezi aliyetukuka ni mwingi wa rehema (Ar- 
Rahmaan] mwenye kurehemu (Ar-Rahiimj; Rehema zake 
zimeenea kila kitu, na Rehema yake ndio Sifa yake iliyokunjufu 
zaidi, [Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 

<Hakika Allah ana rehema mia moja, ameteremsha kati 
yazo rehema moja tu baina ya majini, binadamu, na 
wanyama, basi kwayo ndio wanahurumiana, na kwayo ndio 
wanarehemeana, na kwayo mnyama mwitu amuhurumia 
mwanawe, na Allah amebakisha rehema tisaini na tisa 
atawarehemu kwazo waja wake [wema] siku ya Kiyama», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

Na hakuna yeyote ila anazunguka ndani ya rehema za Allah, 
na kila neema unayo iona ni katika rehema za Allah, na kila 
adhabu iliyoepushwa ni katika athari za rehema yake, ibnul 
Oayyim Allah amrehemu amesema: "na kikawa kitabu hichi 
kilicho andikwa - yaani: <Hakika rehema zangu zimeshinda 
hasira zangu> - ni kama ahadi kutoka kwa Allah aliyetakasika 
kwa viumbe vyake, na lau si kitabu hichi basi viumbe 
wangekuwa na hali nyengine", na atakayekuwa karibu na Allah 
basi rehema za Allah zitakuwa aula zaidi naye. 

Naye aliyetakasika ni Mfalme: Mwenye kuwapelekesha 


MAJINA YA ALLAH MAZURI ZAIDI 135 


viumbe vyake kama anavyotaka, na hatetemeki yeyote wala 
hatulii yeyote ila kwa elimu yake na matakwa yake, anaamrisha 
akikataza, anapatia ushindi na akidhalilisha bila ya kizuizi wala 
pingamizi, hakuna chochote ndani yake (mbingu na ardhi| 
kinachomshinda, basi salimisha mambo yako kwa Mfalme, 
hatamu za mambo zipo Mkononi mwake, na mtegemee Yeye 
katika hali zako zote utamkuta yupo karibu [nawe]. 

Naye ni Al-Oudduus; aliyetakasika na mapungufu, aliyesifika 
na Sifa za ukamilifu; hapana Mola apasaye kuabudiwa pamoja 
Naye, wala hapana walii anayeitwa pamoja Naye. 

Naye ni As-Salaam: Aliyesalimika kutokana na aibu zote na 
sifa za upungufu, viumbe vyote vinamtakasa Mola wetu Mlezi 
kutokana na hayo; (Allah) aliyetukuka amesema: 

L AA B U Ó ta 

(Viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi vinamtakasa 
Allah) (Al-Jumua: 1). 

Nave alivetukuka na alive juu ni Al-Mu'min: Viumbe vvake 
wapo kwenve amani va kutodhulumiwa Nave au kupunguziwa 
haki yao, basi jiandae na uchamngu; kwani amali zinahifadhiwa 
na malipo yake yanazidishwa. 

Naye ni Al-Muhaymin [Mwenye kushuhudia matendo va 
waja], na kuona mambo yao yaliofichana na valiofichika vifuani 
mwao, basi usijiaminie makri ya Allah endapo utamuasi. 

Naye 'Ash-Shahiid' mwenye kushuhudia kauli na matendo ya 
waja wake 

KO ÚE qad, dil Usb 

(Na Allah si mwenve kughafilika na vale wanavo vatenda) 
IAl-Baqarah: 74). 

Naye ni 'Al-Aziz:: Haghilibiwi, ameshinda kila kitu 
akavikahiri, mazito yalidhalilika kwa ushindi wake, na 
yakalainika magumu kwa nguvu zake, 

<pindi Allah anapohukumu jambo mbinguni Malaika 
hupiga mbawa zao kuinyenyekea kauli yake [Allah], kana 


136 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


kuwa (nguvu va Sauti waliosikia Malaikal ni silsila va chuma 
iliopigwa juu va jiwe manga», na atakavejikurubisha Naye kwa 
utiifu hupata ushindi; (Allah) alivetakasika amesema: 
WA JI MB BDIL 3 6 jaħ 
(Mwenye kutaka ushindi basi ushindi wote ni wa Allah) 
[Faatwir: 10), 
na mwenye kumkabili na maasi hudhalilika, basi usiangalie 
maasi, lakini muangalie uliyemuasi. 
Naye ni 'Al-Alivvi' aliye juu zaidi: 
Wa ii 
(Kwake Yeye hupanda neno zuri, na amali njema Yeye 
huinvanvua) (Faatwir: 10) 
Naye ni 'Al-Jabbar:  Amewalazimisha viumbe vyake 
anavovataka, hakuna mmoja kati vao aweza kataa: 
KUSI iż i dai oi E IT ai Lia 
(Hakika amri yake anapotaka kitu ni kukiambia tu: Kuwa! Na 
kikawa) (Xaasin: 82) 


alisema kuiambia mbingu na ardhi: 
uu 

(Njooni, kwa khiari au kwa nguvu! Vyote viwili vikasema: 
Tumekuja nasi ni watiifu } (Fussilat: 11), 

Naye aliyetakasika ni mwenye kuziunga nyoyo za walio 
wanyonge. 

Naye ni 'Al-Kabiir'; kila kitu ni duni yake, wala hakuna kitu ni 
adhimu wala kikubwa kumliko Yeye: 


eanan ES a bgi aagal ay Aiai LE iD 


{Na Siku ya Kiyama ardhi yote itakuwa mkononi mwake, na 
mbingu zitakunjwa katika mkono wake wa kuume} [Az-Zumar: 67], 
<anaziweka mbingu juu ya kidole, na ardhi juu ya kidole, 
na miti juu ya kidole, na maji na michanga juu ya kidole, na 
viumbe vyote vilivyo baki juu ya kidole», wameafikiana 


MAJINA VA ALLAH MAZURI ZAIDI 137 


Bukhari na Muslim kuipokea. 

Naye ndiye 'Al-Mutakabir' mwenye kiburi peke yake, wala 
kiburi hakilingani ila Naye, na atakaye kufanya kiburi kati ya 
viumbe vyake basi mashukio yake ni Moto wa 'Sagar'; (Allah) 
aliyetukuka na aliye juu amesema: 


KoE i i a i 

(Je! Si katika Jahannamu makaazi ya wanao takabari? }, LAz- 
zumar: 60], na ni wajibu juu ya mja kuwa dhalili na 
mnyenyekevu kwa Mola wake Mlezi, na kujiweka chini kwa 
waja [wenzake]. 

Naye ni 'Al-Khaalig'; ameuleta ulimwengu na amezusha 
akawashangaza wenve kuupeleleza, ni Muumbaji atengeneza 
madhubuti alivvoviumba: 

dansii gasi ái asy 

{Basi ametukuka Allah Mbora wa waumbaji}. [Al- 
Mu`minuun: 15]. 

Naye ni 'Al-Baari-u'; ameumba viumbe kutoka kutokuweko; 
nyota, jua na mwezi, na viumbe vinginevyo katika anga: 


Goas ab g Su 
(vvote katika anga WA IAl-Anbiva': 33), vimewapiga 
butwaa waliovitafakari na kizingatia. 
Naye ni 'Al-Muswawwir; amewasawirisha viumbe vyake 
katika sifa tofauti, na maumbile mbali mbali, anavvotaka: 


IŻ JE ai cÉ bi BI JE GA b SD 
kasi uż għ is 


{Wengine katika wao huenda kwa matumbo yao, na wengine 
huenda kwa miguu miwili, na wengine huenda kwa miguu 
minne} (An-Nuur: 45], na amemuumba binadamu katika sura 
nzuri zaidi: 

dm ig gay is y 
{Bila ya shaka tumemuumba mtu kwa umbo lilio bora kabisa} 


138 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


[At-Teen: 4]. 

Naye ni 'Al-Muswawwir' na ameharamisha kwa waja wake 
kutengeneza picha, na akawakemea watengenezaji picha katika 
viumbe vyake; na 

«Mtume swala na salamu za Allah zimshukie alimlaani 
mtengenezaji picha», imepokewa na Bukhari, na alisema: 

«kila mtengenezaji picha yumo Motoni», wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea. 

Naye ni 'Al-Ghafuur'; hufuta madhambi va alivetubia kwake 
miongoni mwa waja wake hata madhambi yake yakafika ukomo 
wa ukubwa, aliwasamehe wachawi wa Firauni na kosa lao la 
kupambana na Nabii wake kwa sababu ya sijida moja tu 
waliomsujudia Allah iliyokuwa imefungamanishwa na toba: 

gusi E aba ID 

{Na hakika Mimi ni Mwingi wa Kusamehe kwa anaye tubia, 
na akaamini, na akatenda mema, tena akaongoka) [Twaaha: 82]. 

Naye ni'Al-Qahhaar; viumbe viko chini va kahri yake na 
kabdhi yake, hutoa roho ya anayemtaka anapotaka, hakutokei 
amri yoyote katika ulimwengu ila kwa kutaka kwake, hata lau 
mja atafanya bidii kuitekeleza. 

Naye ni 'Al-Fattaah'; anafungua milango ya riziki na rehema 
na sababu zake kwa waja wake, na anawafungulia yaliofungika 
katika mambo yao na hali zao. 

Naye ni 'Ar-Razzaaq'; anamruzuku mja kutoka mbinguni na 
ardhini: 

GA b I oga a tii o JAB 

(Sema: Ni nani anaye kuruzukuni kutoka mbinguni na 
kwenye ardhi? Sema: Allah!) (Saba : 24), 

amekienea kila kitu kwa riziki yake; hakuna kiumbe ardhini 
ila ni juu ya Allah kukiruzuku, amewaruzuku watoto ndani ya 
matumbo ya kina mama, na amewaruzuku wanyama mwitu 
katika majangwa makavu, na ndege vitundu vilivyo juu, na 
samaki chini ya bahari. 


MAJINA VA ALLAH MAZURI ZAIDI 139 


Naye ni 'Al-Wahhab'; humpa amtakaye anachokitaka, zipo 
Mkononi mwake hazina za mbinguni na ardhini, amewaruzuku 
Manabii kizazi chema baada yao kufikia ukongwe katika uzee, na 
Suleiman salamu zimshukie alimuomba Mola wake Mlezi 'Al- 
Wahhab' ufalme asiopasa kuwa nao yeyote baada yake, 
akampatia alama na mazingatio katika vipawa; upepo, majini, na 
mto wa shaba ilivovavushwa, (vote nil yenye kuendeshwa na 
amri yake. 

Naye ni 'Al-'Aliim'; anajua siri na yaliofichamana, 
haifichamani kwake kauli wala kitendo katika wanayoyachuma 
waja: 

gedé á K úl ó 

{Hakika Allah ni Mjuzi wa kila kitu} [Al-Anfaal: 45]. 

Naye ni 'As-Samiiu'; anasikia minong'ono na yaliotangazwa, 
na siri na yaliofichana, ukijahirisha kauli yako anaisikia, na 
ukiisema kwa siri kwa mwenzako anaisikia [pia], na ukiificha 
ndani ya nafsi yako anaijua. 

Naye ni 'Al-Baswiir'; anaona mambo yaliofichana hata yakiwa 
madogo, hapana kinacho fichikana kwake hata chenye uzito wa 
chembe mdogo kabisa hata lau kitafichana [kwa waja], anaona 
katika giza la usiku valiochini ya mchanga, na anaona chini ya 
bahari ndani ya giza. 

Naye ni 'Adh-dhwaahir' na 'Al-Baatwin'; haifichiki kwake 
mwendo wa chungu mweusi juu ya jiwe manga katika usiku wa 
giza, utakapo tenda tendo la dhahiri atakuona, na utakapo fanya 
kwa siri hata lau ni ndani ya nyumba yako atakuona: 

LLA 16; SIB 

(Hakika Mola wako Mlezi yupo kwenye mavizio anawavizia) 
(Al-Fajr: 14), 

na atakavejua kuwa Allah anamuona; ataona hava amuone 
akiwa juu ya maasi. 

Naye ni 'Al-Hakiim'; katika hukumu zake na sheria zake 
hakuingii kasoro wala teleza, wala hakuna yeyote mwenye 


140 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


uwezo wa kuzidadisi hukumu zake wala kuzivunja au kuzijadili: 
6.4.5 A a jal N si ya NR 

{Na Allah huhukumu, na hapana wa kupinga hukumu yake} 
IAr-Ra' ad: 41), 

bali la wajibu ni kujisalimisha na kunvenvekea mbele va 
hukumu zake na kuziandama: 

Gathi 

{hakika Allah huhukumu analotaka} [Al-Maaidah: 1], wala 
hasilihi kwa waja wake ila sheria yake ilivotwahirishwa, na 
mwenye kufanyia maskhara Dini yake au sheria yake basi Allah 
humdhalilisha. 

Naye ni 'Al-Latwiif; anawafanyia upole waja wake, 
anawaletea riziki bila wao kuhisi. 

Naye ni 'Al-Khabiir' Mjuzi wa mambo ya waja wake, 
hakifichamani kwake chochote, ni mwenye kuona hakika ya kila 
jambo: 


Cé ea) JES) 

{Uliza khabari zake [Allah] kwa amjuaye [yaani Yeye 
mwenyewe]} [Al-Furqaan: 59], 

Naye ni 'Al-Haliim'; haharakishi adhabu ya madhambi kwa 
waja wake, wala hazuii neema zake na fadhila zake kwao kwa 
sababu ya makosa yao, wanamuasi na anawaruzuku, wanafanya 
dhambi na anawapa muda, wanadhihirisha na anawasitiria; basi 
usighurike na upole wa Allah na ukarimu wake, huenda adhabu 
ikakujia ghafla: 

desi agy BB u oai 

{Ewe mwanadamu! Nini kilicho kughuri na Mola wako Mlezi 
Mkarimu? [Ukafanya kasoro katika haki zake na ukawa jasiri 
katika kufanya yenye kumkasirishal)). (Al-Infitwar: 6]. 

Naye ni 'Al-Adhwiim'; anapozungumza wahyi mbingu 
zinafikwa na mtetemeko mkali sana kwa kumuogopa Allah, na 
pindi wanaoishi mbinguni wanaposikia hayo wanazimia na 


MAJINA VA ALLAH MAZURI ZAIDI 141 


wanaanguka kumsujudia Allah. 

Naye ni 'Ash-Shakuur'; anatoa [malipo] mengi kwa amali 
chache, na anasamehe teleza nyingi, basi usidharau amali njema 
yoyote hata ikiwa chache, kwani mema huzidishwa maradufu; 
[Allah] aliyetakasika amesema: 


KA AÉ EA Ga 3 uu Ai od 

{Na anaye fanya wema tutamzidishia wema. Hakika Allah ni 
Msamehevu Mwenye shukrani} [Ash-shuuraa: 23]. 

Naye ni 'Al-Hafiidh'; anahifadhi amali za waja na anadhibiti 
kauli zao: 

III 

{Mola wangu Mlezi hapotei wala hasahau} (Twaaha: 52), 

na anawahifadhi waja wake kutokana na maangamivu; 
alimuhifadhi Yunus salamu zimshukie akiwa ndani ya tumbo la 
samaki katika mashimo ya bahari, na alimuhifadhi Musa salamu 
zimshukie naye bado mchanga wa kunyonya akiwa katika Mto 
[alipotupwa na mamake kwa hofu ya kumuogopea firauni]; basi 
mtegemee Allah katika kuhifadhi nafsi yako na wanao, wala 
usichukue mazunguo ya kishirikina wala hirizi wala usiwaendee 
wachawi wala makuhani. 

Naye ni 'Al-Qawivvu'; hashindwi na kitu chochote, ni 
mwenye nguvu katika kushambulia kwake, ibnu Jarir Allah 
amrehemu amesema: "anapokishambulia kitu hukiangamiza", 
kilichopindukia katika machafu - kaumu ya Luut - akakiinua kwa 
incha ya mbawa yake kisha akakigeuza na waliomo ndani yake, 


kwa karne zilizokuja: 


z 
17% 


góda Hi Jely xx ith egile ói ails 
{Na hakika nyinyi mnawapitia [kaumu ya Luut] wakati wa 
asubuhi ' Na usiku. Basi je! Hamvatii akilini?) [As-Swaaffaat: 


137-138], na atakayetaamali nguvu za anayemuasi ataacha maasi. 


142 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


Naye alivetakasika ni 'Ash-Shaafi'; anaponya na kuafu 
maradhi: 

Ki L-BAWIGħ 

(Na ninapo ugua ni Veve ndive anave niponesha) (Ash- 
shu' araa': 80), 

na dawa ni sababu haipasi movo kishikamana nazo. 

Naye ni 'Al-Mannaani'; huanza kutoa kabla kuombwa, na 
Allah aliyetakasika ni 'Al-Muhsin'; amewafunika viumbe na 
ihsani yake na fadhila zake. 

Naye ni 'Al-Kariim'; anatoa na anakithirisha vipawa, hakuna 
pazia baina yake na baina ya waja wake, basi muombe Mola 
wako Mlezi Mkarimu sana, na anapoifungua riziki kwa mja wake 
basi hakuna yeyote atamnyima; [Allah] alivetakasika: 

IA Ya Č Ab pls UB 

(Rehema ambavo Allah anawafungulia watu hapana wa 
kuizuia! (Faatwir: 2), 

Naye ni 'Havivun; «anamuonea haya mja wake 
anaponyanyua mikono kwake - mja wake akamuomba kitu - 
airudishe mitupu>, imepokewa na Abu Daaud. 

Naye ni 'Ar-Ragiib'; haghafiliki na waja wake wala hawapotei, 

Ki gidi B SUL 

{Nasi hatukuwa wenye kughafilika na viumbe} [Al- 
Mu`minuun: 17], 

anaona yaliofichwa na dhamiri zao, Al-Hasan Al-Basri Allah 
amrehemu amesema: "Allah amrehemu mja aliyesimama katika 
hamu yake; ikiwa ni kwa ajili ya Allah analifanya, na ikiwa ni 
kwa ajili ya mwengine huliacha", basi simama kisimamo cha 
kutaamali katika kila amali, ikiwa ni kwa ajili ya Allah basi 
songa, na ikiwa ni kwa ajili ya mwengine achana. 

Naye ni Mwenye Mapenzi kwa waja wake wema, anawapenda 
wenye Subira miongoni mwao na wenye kumtegemea. 

Naye ni 'Al-Waduud'; anajipendekeza kwa waja wake kwa 


MAJINA YA ALLAH MAZURI ZAIDI 143 


neema na kuacha uasi, na atakayeacha kitu kwa ajili yake 
humpatia ziada. Naye ni mwenye mapenzi ya waja wake wema, 
anawapenda wenye kutubia sana na wenye kumtegemea na 
wenye kusubiri. 

Naye ni 'Al-Majiid', mwenye utukufu na sifa tukufu, hakuna 
utukufu ila wake, na kila utukufu wa asiyekuwa Yeye hakika si 
mengine ila ni kipawa na fadhila kutoka kwake aliyetakasika. 

Naye ni 'Al-Hamiid'; anastahiki kusifiwa kwa matendo yake, 
anahimidi katika furaha na misiba, na kumhimdi ni katika amali 
bora zaidi, [Mtume] swala na salamu zimshukie amesema: 

«na [dhikri ya] 'al-hamdu lillah' inajaza mizani (va 
kupima thawabu), na 'sub-haana llah wal hamdu lillah' 
zinajaza baina ya mbingu na ardhi>, imepokewa na Muslim. 

Naye aliyetakasika 'Al-Havvul Oayyuum'; mwenye 
kusimamia mambo ya viumbe wote: 

KG 8 BB B DA, oii $ a ileg 

(Vinamwomba Yeye vilivyomo katika mbingu na ardhi. Kila 
siku Yeye yumo katika mambo) (Ar-Rahman: 29). 

Naye ni 'Ahad'; hajaacha kuwa peke yake, wala hakuwa naye 
mwengine, na amepwekeka na aina zote za ukamilifu, 
hashirikiani naye katika hayo mshirika yeyote. 

Naye ni 'As-Swamad'; viumbe vinamkusudia katika mahitaji 
yao, na vinatoa kwake mashtaka yao, na vinaweka mbele yake 
misiba yao. 

Naye ni 'As-Sayyid'; pakukimbilia wakati wa shida na 
majanga ni kwake peke yake. 

Naye ni 'Al-Qadiir; mwenye uwezo uliotimia na mwenye 
kupitisha kila kitu; aliuambia moto wa kuchoma: 


gesl iE CL 6y GSP 
{Sisi tukasema: Ewe moto! Kuwa baridi na salama kwa 
Ibrahim!) (Al-Anbiva': 69], 
basi ukawa kama alivyoamrisha, na aliamrisha bahari iliyojaa 


144 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


mawimbi iwe njia kavu kwa Musa [salamu zimshukie], kisha 
bahari ikarudi katika hali [yake] kamili. 

Naye ni 'Al-Barru'; anawafanyia ihsani waja wake na 
anatengeneza hali zao, mwenye kumtenda wema mtiifu katika 
kuwazidishia ujira, na mwenye kumtenda wema mkosa katika 
kumsamehe na kumuafu: 

KA ib 

{Hakika Yeye ndiye Mwema [Mtenda wema] Mwenye 
kurehemu} [At-Tuur: 28]. 

Naye ni 'At-Tawwaabu', hamrudishi mwenye kutubia, 
atakayemjia [kutubia] usiku au mchana humkubali bali 
humpenda: 

Giit ái 

{Hakika Allah huwapenda wanao tubu} [Al-Baqarah: 222]. 

Naye ni 'Al-'Afuw'; mja atakavojifanvia israfu nafsi yake kwa 
maasi kisha akatubu humsamehe madhambi yake. 

Naye ni 'Ar-Rauuf anayehurumia viumbe vyake, anawajazia 
riziki hata wakimuasi: 

do Sj ék úf Ġib 

{Kwani Allah ni Mwingi wa huruma kwa watu na Mwenye 
kuwarehemu} (Al-Baqarah: 143]. 

Naye ni 'Al-Ghaniv'; hana mahitaji kwa waja wake, Mkono 
wake umejaa «haupungui kwa kutoa, ni mtoaji sana usiku na 
mchana», [Nabii] swala na salamu zimshukie anasema katika 
aliyoyapokea kutoka kwa Mola wake Mlezi: 

«Enyi waja wangu! Lau wa mwanzo wenu na wa mwisho 
wenu, na binadamu wenu na majini wenu, watasimama 
katika uwanja mmoja, wakaniomba; nami nikampa kila mtu 
maombi yake, hilo halitapunguza chochote katika yalio 
kwangu, ila kama inavyopunguza sindano inapoingizwa 
katika bahari», imepokewa na Muslim. 


Na baada ya haya, enyi Waisilamu: 


MAJINA YA ALLAH MAZURI ZAIDI 145 


Allah aliyetukuka huombwa kwa Majina yake yalio mazuri 
zaidi, na asifiwa kwayo na kwa Sifa zake za juu, na Allah 
anampenda mwenye kumuomba na kumsifu, na mtu aliyekamili 
zaidi katika ibada ni mwenye kumuabudu kwa Majina yake yote 
na Sifa zake zote, na Majina yake hayadhibitiki (kwa wingi 
wakej, miongoni mwayo ni Majina tisaini na tisa ambayo 
atakaye yahifadhi - kwa kuyajua maana yake, na kutenda kwa 
mujibu wake - ataingia Peponi. 

'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
MIA Għoli Bill 1,353 Ui. 
goha ia 

(Na Allah ana Majina mazuri kabisa, basi muombeni kwa 
havo. Na waacheni wale wanao haribu utakatifu wa Majina vake. 


Hao watakuja lipwa waliyo kuwa wakiyatenda} (Al-a'raaf: 180). 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur-ani tukufu... 


146 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


HOTUBA XA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na 
shukrani zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, 
na nashuhudia ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah 
peke yake hana mshirika; ili kuadhimisha shani yake, na 
nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja Wake 
[Allah] na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii, enyi Waislamu: 

Ufunguo wa ulinganizi wa Mitume na johari ya ujumbe wao: 
ni kumjua Muabudiwa kwa Majina yake na Sifa zake na 
Matendo yake. 

Na kumjua Allah na anayostahiki miongoni mwa Majina 
yaliyo Mazuri zaidi na Sifa za juu; linalazimisha kumtukuza, 
kumuadhimisha, kumcha, kumuogopa, kumpenda, kumtarajia, 
kumtegemea, kuridhia kadari yake, na kusubiri mtihani wake, na 
kumuadhimisha Mola Mlezi katika moyo kunakuwa kwa kadri 
ya kumjua. 

Mtu anayemjua zaidi Yeye ndio huwa mwingi zaidi wa 
kumuadhimisha na kumtukuza, na aliyejua Majina ya Allah na 
Sifa zake hujua kwa yakini kuwa machukivu yanayo msibu na 
misiba inayomshukia mna aina ya maslahi ndani yake asiyoweza 
kuyadhibiti kwa elimu yake, na Allah anapenda mujibu wa 
Majina yake na Sifa zake, basi Yeye ni Mkarimu [Kariim] 
anapenda ukarimu, mwenye busara (Haliim) awapenda watu wa 
busara, Mjuzi [Aliim] awapenda wenye elimu, mwenye 
kushukuru [Shakuur] awapenda wenye kushukuru. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na 
kumsalimia Nabii wake... 


JINA LA ALLAH: 'AL-HAKIIM' 147 


JINA LA ALLAH: 'AL-HAKUM'' 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba 
msaada, tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana 
na shari za nafsi zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, vule 
ataongozwa na Allah, basi hakuna wa kumpoteza, na atakave 
mpoteza hakuna wa kumuongoza, nashuhudia va kwamba hapana 
apasave kuabudiwa ila Allah peke vake, hana mshirika, na 
nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na mtume 
wake, swala na salamu za Allah nvingi zimshukie veve, watu 
wake, na masahaba wake. 


Ama baada va himdi hii: 
Mcheni Allah - enyi waja wa Allah - kama ipasavyo kumcha, 
na kamateni Uislamu katika kishiko madhubuti kabisa. 


Enyi Waislamu: 

Maumbile yameshuhudia ya kwamba ulimwengu una Mola 
Mlezi aliyekamilika katika dhati yake na Sifa zake, aliyesifika na 
Sifa za ukamilifu, utukufu na uzuri, ni zake Sifa zote na himdi 
zote, na ni katika kumuadhimisha Allah kumthibitishia Sifa za 
ukamilifu na za utukufu. 

AA aa AA 

{Kinamsabihi kumtakasa Allah kila kiliomo ndani ya mbingu 
na ardhi. Na Yeye ndiye 'Al-Aziiz' Mwenye nguvu, 'Al-Hakiim' 
Mwenye hekima) (Al-Hadeed: 1). 

Nave alivetakasika ni Mwenve hekima anaabudiwa mbinguni 
na ardhini: 

Ki LLI aa 3 LA G sill 583p 
(Na Yeye ndiye Muabudiwa mbinguni, na ndiye Muabudiwa 


katika ardhi. Naye ndiye Mwenye hekima, Mwenye elimu} (Az- 
Zukhruf: 84), alijihimidi Nafsi yake; kwa kuwa Yeye ni Mwenye 


l Imetolewa siku ya ijumaa, mwezi wa Shawwali, mwaka elfu moja mia nne na arubaini na 
moja hijria, katika Msikiti wa Mtume swala na salamu za Allah zimshukie. 


148 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


hekima, akasema: 


(PI USA si 
(Sifa njema zote ni za Allah, ambave ni vvake vvote vilivomo 
mbinguni na ardhini. Na sifa ni zake Yeye katika Akhera. Naye 
ni Mwenye hikima, Mwenye ujuzi (Saba': 1), na Allah alijisifu 
mwenyewe aliyetakasika kwa kuwa Yeye ni Mwenye kiburi, na 
akaihitimisha aya (kwa kueleza| kuwa Yeye ni Mwenye hekima: 


GSE aal t SS ope a LSS 63 
(Na ukubwa ni wake Veve tu mbinguni na katika ardhi, nave 
ni Mwenye nguvu, Mwenye hekima} (Al-Jaathivah: 37]. 


Anao [Allah] alivetakasika jeshi mbinguni na ardhini 
anaendesha anavotaka, na ni Mwenye hekima: 


(ES IA Á 

{Na Allah ndiye mwenye majeshi ya mbingu na ardhi. Na 
Allah ni Mwenye elimu, Mwenye hekima}, na Mola wetu Mlezi 
alimnadi Musa salamu zimshukie na akamtambulisha Dhati yake 
kuwa Yeye ni Mwenye hekima: [Al-fath: 7], 

ECEE 

{Ewe Musa! Hakika Mimi ndiye Allah, Mwenye nguvu, 
Mwenye hekima} [An-Naml: 9]. 

Na Allah alikisifu Kitabu chake kuwa kimetoka kwa Mola 
Mlezi Mwenye hekima, kinaweka kila kitu pahali pake, na 
kinakiweka katika cheo chake, basi kikawa Kitabu madhubuti 
kilichokusanya hekima iliyotimia; [Allah] aliyetukuka amesema: 

ORERE 

{Hiki ni Kitabu ambacho Aya zake zimewekwa wazi, kisha 
zikapambanuliwa, kilichotoka kwa Mwenye Hikima na Mwenye 
Khabari} [Huud: 1]. 

Naye alivetakasika hufungua riziki zake na kuzizuilia kwa 
hekima yake: 


JINA LA ALLAH: 'AL-HAKIIM' 149 


TR EAA 69 sa 2224 
G ALLA G ES ya ÉN Al ahis Liġi 


ESH ali 555 oasi bao Jasi WE IL U; 

{Rehema ambayo Allah anawafungulia watu hapana wa 
kuizuia. Na anayo izuia hapana wa kuipeleka isipokuwa Yeye. 
Naye ndiye Mwenye nguvu Mwenye hekima} [Faatwir: 2]. 

Malaika walipokuwa sehemu ya kukiri kutoweza kwao 
walikiri elimu ya Allah na hekima yake na wakajisalimisha kwa 
amri yake: 

ki Siti ii ei a beie u fit ai 

{Wakasema: Subhanaka, Wewe umetakasika! Hatuna ujuzi 
isipokuwa kwa uliyo tufunza Wewe. Hakika Wewe ndiye Mjuzi 
Mwenye hekima} [Al-Baqarah: 32], 

na Malaika wa kubeba Arshi na walio mbavuni zake 
wanawaombea waumini msamaha na Pepo za neema, na 
wakahitimisha maombi yao kwa Jina lake aliyetakasika 'Al- 
Hakiim': 

ESIS amii ebl ba gla oas ias ai oie cás kils si UB; 
KSH haii si aé) 

{Mola wetu Mlezi! Na waingize katika Pepo za Milele ulizo 
waahidi. Na uwape haya pia wale walio fanya mema miongoni 
mwa wazee wao na wake zao na vizazi vyao. Hakika Wewe ni 
Mwenye nguvu, Mwenye hikima} (Ghaafir: 8]. 

Na ufunuo uliowateremkia Mitume unatoka kwa Mwenye 
hekima: 

KSH haai i ALS oe g JB l iag sy 

{Hivi ndivyo Allah Mwenye nguvu na Mwenye hekima anavyo 
kuletea Wahyi wewe na walio kabla yako} [Ash-shuuraa: 3], 

na Manabii salamu ziwashukie walikuwa wakimuomba Allah 
atekeleze matarajio yao na matamanio yao kupitia kwa Jina lake 
aliyetakasika 'Al-Hakiim' Mwenye hekima, basi Ibrahim salamu 
zimshukie alimuomba Mola wake Mlezi kupitia Jina lake 'Al- 


150 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


Hakiim' matutumilizie sisi [umma wa mwisho) Nabii 
atakayetufundisha Our-ani na Dini: 


esa USA; LES iżidu; Su s peé Vs aaia Val ce Eai US, 
Kiia ġa 3 


{Ewe Mola Mlezi wetu! Waletee Mtume anaye tokana na 
wao, awasomee Aya zako, na awafundishe Kitabu na hekima na 
awatakase. Hakika Wewe ndiye Mwenye nguvu, Mwenye 
hekima} I(Al-Baqarah: 129), na Ibrahim salamu zimshukie 
aliacha mji wake na akahamia kwa Allah [yaani sehemu ambayo 
atamuabudu Allah vizuri bila pingamizi) na akasema: Hakika 
Mola wangu Mlezi ni Mwenye hekima: 

AA UAE, 

(na akasema: Mimi nahamia kwa Mola wangu Mlezi. Hakika 
Yeye ndiye Mwenye nguvu, Mwenye hikima} (Al-Ankabuut: 
26], na Ibrahim salamu zimshukie alikaa umri mrefu bila ya 
kupata mtoto, Malaika wakambashiria mkewe mtoto na hali yeye 
[mke] ni mkongwe tena tasa, basi akastajabu na hilo, Malaika 
wakamwambia: Hakika Allah ni Mwenye elimu Mwenye 
hekima: 

gili SIA A biż; JU 1085 ijy 

(Wakasema: Ndivvo vivvo hivvo alivvo sema Mola wako 
Mlezi. Hakika Yeye ni Mwenye hekima na Mwenye elimu) 
IAdh-dharivaat: 30). 

Yakub salamu zimshukie pamoja kusubiri kwake na kungojea 
kwake faraja baada kuwakosa [wanawe] Yusuf [salamu 
zimshukie| na ndugu yake; alithibitisha elimu ya Allah katika 
kuchagua zama zinazolingana zaidi na faraja anayoitarajia, na 
akayakinisha hekima ya Allah katika kutayarisha sababu za 
kuleta faraja ya hamu yake, basi akaelekea kwa Allah na 
matarajio yake na kumuomba kwa Jina lake 'Al-Hakiim': 


KT 


JINA LA ALLAH: 'AL-HAKIIM' 151 


(Subira ni njemal Asaa Allah akaniletea wote pamoja. Hakika 
Yeye ni Mjuzi Mwenye hekima} | Yusuf: 83), 

na baada ya ghamu kumuondokea Yusuf salamu zimshukie 
baada ya misiba ya mda na mazito alioyapata, alizungumzia 
neema za Allah na fadhila zake, na akathibitisha hekima ya Allah 
ndani ya hayo: 

ES ol aa be giii ii 

{Na [Allah] amenifanyia wema kunitoa gerezani, na kukuleteni 
kutoka jangwani baada ya Shet'ani kuchochea baina yangu na 
ndugu zangu. Hakika Mola wangu Mlezi ni Mpole kwa alitakalo. 
Bila ya shaka Yeye ni Mjuzi Mwenye hikima} [Yusuf: 100]. 

Jina lake aliyetakasika 'Al-Hakiim limekusanya maana ya 
hekima yake katika uumbaji wake na amri yake katika matakwa 
yake ya kidini na kiulimwengu, ibnul Qayyim Allah amrehemu 
amesema: "kwa sifa ya' izza' ushindi kunakuwa na ukamilifu wa 
uwezo, na kwa 'hikma' hekima kunakuwa na ukamilifu wa elimu, 
na kwa Sifa hizi mbili [Allah] aliyetakasika hupitisha alitakalo, 
huamrisha na kukataza, na hutoa thawabu na huadhibu, basi Sifa 
hizi mbili ndio chanzo cha kuumba na kuamrisha". 

Na kwa hekima yake aliyetakasika ameumba viumbe vyote 
katika nidhamu iliyo nzuri kabisa, na akaipangilia katika 
utaratibu ulio mzuri kabisa, amefanya uzuri zaidi uendeshaji na 
kadari ndani yake, na akakipatia kila kiumbe maumbile 
yanayolingana nacho; [Allah] aliyetukuka amesema: 


kisss B Adls na E oġelħ 
(amekipa kila kitu umbo lake, kisha akakiongoa) (Twaaha: 50), 


na ametoa changamoto kwa viumbe wapate katika uumbaji 
wake kasoro au upuzi: 


* b Oe RE JB naji GID 
ib G Eaa ja IA Ii $ adi i 


152 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


{Hebu rudisha nadhari! Unaona kosa lolote? * Tena rudisha 
nadhari mara mbili, nadhari yako itakurejea mwenyewe hali ya 
kuwa imehizika nayo imechoka} [Al-mulk: 3-4]. 

Lau akili za viumbe zitakusanyika ili walete mfano wa 
kiumbe cha 'Ar-Rahmaan' au ikurubiane na yale aliyopatia 
viumbe miongoni mwa uzuri, utaratibu, na umadhubuti basi 
watashindwa; ndio Allah akaamrisha kutosheka na kutaamali 
hekima aliyoziweka katika viumbe vyake, na kuona baadhi ya 
yaliomo ndani yake miongoni mwa uzuri na umadhubuti, 
akasema: 

gaii oil a SG IET jib 

{Sema: Angalieni yaliomo mbinguni na kwenye ardhi!} 
[Yunus: 101]. 

Kwa hekima yake aliyetakasika aliwatambulisha waja wake 
Dhati yake takatifu, Uisilamu, amri zake na makatazo yake, na 
akateremsha Kitabu chake, na akabainisha ndani yake kuwa 
Yeye hutuwafikia kutubu na akaikubali toba, na kuwa hakuna 
kutengea mambo ya duniani ila kupitia Dini, baadhi ya Salaf 
wamesema: "lau haingekuwa katika amri yake na sheria yake ila 
hekima hii adhimu, ambayo ndio msingi wa heri, na ladha kamili 
zaidi, basi ingekuwa ni yenye kutosha. 

Naye aliyetakasika ni Mwenye hekima katika amri yake ya 
kilimwengu; anawatahini waja wake kwa machukivu ili 
awatengeze na anyanyue daraja zao, na mja ameamrishwa 
kuamini na kuridhia kadari za Allah na kufanya sababu 
zinazojuzu ili kujiondolea (machukivuj, basi ajikinge na kadari 
za Allah kwa kadari za Allah, na asilokuwa na uwezo wa 
kuliondoa - kama kufa mtu wa karibu na mfano wake -; basi 
ataridhia na ajisalimishe, na ashuhudie ushindi wa Allah katika 
hukumu yake, na uadilifu wake katika kadari yake, na hekima 
yake katika kupitiwa (na kadari hivoj, na kuwa yaliomsibu 
hayakuwa ni yenye kumkosa, na yaliomkosa hayakuwa ni yenye 
kumsibu, na kuwa hilo limewajibishwa na uadilifu wa Allah na 


JINA LA ALLAH: 'AL-HAKIIM' 153 


hekima vake. 

Allah mwenve ushindi na utukufu huenda akadhihirisha 
baadhi va hekima zake kwa waja wake, akatupa habari vakuwa 
hekima va kuteremsha Qur-ani ni kuwatia imara waumini, na ni 
uongofu na bishara kwao; akasema: 

Kiel is siis ih aA EE SE S oe iii A5 Fi 

{Sema: Ameiteremsha hii Roho takatifu [Jibrili] kutoka kwa 
Mola wako Mlezi kwa haki, ili awathibitishe wale walio amini, 
na kuwa ni uwongofu, na ni bishara kwa Waislamu} [An-Nahl: 
102] 

na amewatuma Mitume ili asibaki yeyote kuwa na hoja ya 
kuwa haijui Dini: 

T E ALE SD 

{Mitume hao ni wabashiri na waonyaji, ili watu wasiwe na 
hoja juu ya Allah baada ya kuletewa Mitume} LAn-Nisa': 165], 

na akatupa habari kuwa hekima ya kutahini watu ni ajue 
[adhihirishe] ukweli wa Waumini na subira yao; 


s ó Í i Ék dis ol PERA a 
ERT aTe Aie WA EE AA Aida oai 
dópi Wa Ni ali AI Wa S ya ali UB SAD; 

(Jel Wanadhani watu wataachwa kwa kuwa wanasema: 
Tumeamini. Nao wasijaribiwe? * Hakika tuliwajaribu walio 
kuwa kabla yao, na kwa yakini Allah atawatambulisha walio wa 
kweli na atawatambulisha walio waongo) (Al-Ankabuut: 2-3), 

na kwa hekima yake aliyetakasika ameificha elimu ya ghaibu 
kwa viumbe vyake na akaihusu nayo Nafsi yake; akasema: 

CH SIA il aa 

(Mwenye kujua ghaibu na dhaahiri, Mwenye nguvu, Mwenye 
hekima} (Al-an'aam: 73). 

Na baada va himdi hii, envi Waisilamu: 

Basi uumbaji na amri ni za Allah peke vake, anafanva katika 
ulimwengu wake anavotaka, na anafanva katika sheria vake 


154 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


anavovataka, haelekezewi swali, wala hakuna makala va kukejeli 
hukumu vake, amesema alivetukuka: 
KO JE ps Jis UB JE Yy 

(Haulizwi anayoyafanya, na wao ndio wanaoulizwa) (Al- 
Anbiva': 23). 

na mja ameamrishwa kuabudu kwa mujibu wa maana va Jina 
lake 'Al-Hakiim', na pindi atakapo vakinisha hekima va Allah 
katika kila kitu atapumbazwa na uumbaji wa Allah wenve nguvu, 
na utengezaji wake ulio mathubuti na atatafakari ndani vake, 
ataladhimisha sheria va Allah na atamuogopa aliyetukuka, 
atavaonea hava madhambi vake, atajisalimisha mbele va amri 
zake (Allah) na makatazo vake, na furaha vake itazidi, kwa kuwa 
Allah amemuongoza katika Dini hii kwa hekima aliomtakia, na 
kuwa sheria imekuja kutoka kwa Mwenve hekima ili kuwapa 
binadamu maisha bora, na endapo balaa itamshukia ataridhia 
hukumu va Allah na kadari vake, na atajisalimisha, kuwa mnao 
ndani va alivovakadiria Allah kwake wema na heri: 

qH gs p MAKA iat) 

{na huenda mkachukia kitu nacho ni heri kwenu} IAl- 
Baqarah: 216), 

na atayakinisha kuwa mnao nyuma ya hilo hekima ambayo 
yeye haijui, na kuwa yeye anageuka geuka katika neema za 
Allah, [sawa] katika mazito [yanaomsibu] na ya furaha; [Mtume] 
swala na salamu zimshukie alisema: 

«Ajabu ya jambo la Muumini! Hakika jambo lake lote ni 
heri kwake, na hana hali hiyo ila Muumini, akifikwa na ya 
furaha hushukuru ikawa ni heri kwake; na akifikwa na ya 
kudhuru husubiri ikawa ni heri kwake», imepokewa na 
Muslim. 

Basi ishi vizuri maishani kwa yale aliyoyaumba Allah na 
aliyoyataka kisheria na kilimwengu, na salimisha mambo yako 
kwa Mwenye hekima, atakupa zaidi unayoyatamani. 


JINA LA ALLAH: 'AL-HAKIIM' 155 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
baat UE HA SA 31 f b 


kisi AS 
(Allah, na Malaika, na wenve elimu, wameshuhudia kuwa 
hakika hapana apasaye kuabudiwa ila Yeye, ndiye Mwenye 
kusimamisha uadilifu; hapana apasaye kuabudiwa ila Yeye 
Mwenye nguvu na Mwenye hikima) (Aalu-Imran: 18). 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur-ani tukufu... 


156 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


HOTUBA XA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na 
shukrani zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, 
na nashuhudia ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah 
peke yake hana mshirika; ili kuadhimisha shani yake, na 
nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja Wake 
[Allah] na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waisilamu: 

Allah amewajulisha waja wake maana makubwa ya uumbaji 
wake na amri yake pasina yale madogo (ya undani) na 
uchambuzi wake, na yanayofichika kwa waja miongoni mwa 
maana ya hekima ya Allah katika uumbaji wake, utendaji wake 
mzuri, amri yake, sheria yake, hukumu yake na kadari yake: 
inawatosha wao katika haya kuyajua kiujumla kuwa yanayo 
ndani yake hekima kubwa, hata wasipojua uchambuzi wake, na 
kuwa hilo ni katika elimu ya ghaibu ambayo Allah amepwekeka 
nayo. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na 
kumsalimia Nabii wake... 


GHADHABU ZA MOLA MLEZI 157 


GHADHABU ZA MOLA MLEZI! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba 
msaada, tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana 
na shari za nafsi zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule 
ataongozwa na Allah, basi hakuna wa kumpoteza, na atakaye 
mpoteza hakuna wa kumuongoza, nashuhudia ya kwamba hapana 
apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, hana mshirika, na 
nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na mtume 
wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu 
wake, na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 

Mcheni Allah - enyi waja wa Allah - kama ipasavyo kumcha; 
kwani atakayemcha Mola wake Mlezi ataokoka, na atakayempa 
kisogo atapotea. 


Enyi Waisilamu: 

Allah amejitambulisha kwa viumbe vyake kwa yale 
yaliyokuja katika Kitabu chake na kupitia kwa ulimi wa Mtume 
wake swala na salamu za Allah zimshukie, na anao Allah 
aliyetukuka Sifa za juu katika Majina yake na Sifa zake, na 
kuzizingatia Sifa na kumuabudu nazo: ni njia ya [kupata] 
Mapenzi yake na Pepo yake, na ni njia ya kuamiliana Naye kwa 
matunda yake (va Majina yake na Sifa zake| miongoni mwa 
hofu, matarajio, mapenzi, kumtegemea na mengineo. 

Itikadi ya wema wa umma huu: ni kuthibitisha 
yaliozungumzwa na Kitabu na Sunnah miongoni mwa Majina na 
Sifa za Allah, na miongoni mwa Sifa za Allah zenye kuwajibisha 
kumuogopa aliyetakasika na aliyetukuka: ni Sifa ya Ghadhabu; 
Allah hughadhibika na huridhia si kama mmoja wapo wa 
viumbe, na kila Sifa kati ya Sifa zake aliyetakasika ina athari 
yake katika viumbe, na ni katika athari ya Sifa ya ghadhabu ya 


l Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe tisa, mwezi wa Dhul-Oaadah, mwaka elfu moja mia nne 
na arubaini hijria, katika Msikiti wa Mtume swala na salamu zimshukie. 


158 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


Allah: adhabu za dunia za jumla na balaa zake; [Allah] 
alivetukuka amesema: 
Lo I qab ale JIE Usb 

(Na inave mshukia ghadhabu vangu basi huvo ameangamia) 
(Twaaha: 81]; 

Sufyaan ibnu Uvavna amesema: "Ghadhabu za Allah ni 
ugonjwa usio na dawa". 

Na huenda Hasira za Allah zikasababisha kuporomoka amali 
za mja; (Allah) alivetakasika amesema: 


giii sz b 1553, 18.55 B i idi til aS 


(Hayo ni kwa sababu wao walivafuata yaliyo mkasirisha 
Allah na wakachukia vanavo mridhisha, basi akaviangusha 
vitendo vvao) (Muhammad: 281. 

na pindi Allah atawakasirikia watu basi huwaadhibu; [Allah] 
alivetukuka amesema: 

gaii Użi Giai Up 

{Walipo tukasirisha tuliwapatiliza) LAz-Zukhruf: 55) 

ibnul Qayyim Allah amrehemu amesema: «na adhabu 
inakuwa kutokana na Sifa ya Ghadhabu zake, na Moto 
haukuwashwa ila na Ghadhabu zake» 

Allah awaadhibu nayo [Ghadhabu yake] watu, na akatutajia 
habari zao ili tutahadhari maasi walioyafanya, [Allah] Mwenye 
ushindi na utukufu amesema: 


LÉ g 3 J55 úl ci sga hiiu g 


{Wamepigwa na udhalili popote wanapo kutikana, isipokuwa 
wakishika kamba va Allah na kamba ya watu. Na wakastahiki 
ghadhabu ya Allah} [Aalu-Imran: 112], 

na ilikufuru kaumu aya za Allah baada kuwajia wakastahiki 
adhabu juu ya adhabu, na Allah aliwakasirikia watu akawageuza 
sura, [Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 


GHADHABU ZA MOLA MLEZI 159 


«Allah aliwakasirikia kabila katika wana wa israili 
akawageuza wanyama wanatembea katika ardhi», 
imepokewa na Muslim. 

Na hakuna Nabii yeyote ila aliitahadharisha kaumu yake 
adhabu ya Allah; Musa salamu zimshukie aliiambia kaumu yake: 
GES o Eté pie Ja ol ii gib 

{au mmetaka ikushukieni ghadhabu ya Mola wenu Mlezi} 
[Twaaha: 86]. 

Na wenye umbile liliosalimika waliziogopea nafsi zao, alitoka 
Zaid ibnu Amr ibnu Nufail kabla ya kutumilizwa [kwa Mtume] 
ili kuuliza kuhusu Dini, akakutana na mwanachuoni wa kiyahudi, 
akamuuliza kuhusu Dini yao, akasema: 

<Hauwezi kuwa juu ya Dini yetu hadi uchukue sehemu 
yako katika ghadhabu za Allah, Zaid akasema: Mimi 
sikimbii ila ghadhabu za Allah, wala sitabeba chochote 
katika ghadhabu za Allah kabisa, na vipi nitaliweza hilo219, 
imepokewa na Bukhari. 

Muisilamu hukimbilia kwa Allah akitarajia rehema zake na 
radhi zake, na akihofia ghadhabu zake na hasira zake, na 
kumshirikisha Allah ndio jambo kubwa zaidi lenye kuwajibisha 
ghadhabu za Mola Mlezi na adhabu yake; (Allah) aliyetukuka 
amesema: 

KGA AT g ia Lab Ha Ji ss Sib 

(Hakika wale walio muabudu ndama, itawapata ghadhabu va 
Mola wao Mlezi na madhila katika maisha ya dunia} (Al-a'raaf': 
152). 

na kuswali katika makaburi na kuswali kuvaelekea ni sababu 
va kupelekea hilo [la ushirikina], [Mtume] swala na salamu 
zimshukie alisema: 

<Zimekuwa kali ghadhabu za Allah juu va watu 
waliofanya makaburi ya Manabii wao kuwa Misikiti>, 
imepokewa na Maalik, na atakayeshindana na Allah katika Sifa 
zake ataadhibiwa na kinyume cha makusudio yake, [Mtume] 


160 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


swala na salamu zimshukie alisema: 

KLZimekuwa kali ghadhabu za Allah juu va mtu aliyejiita 
Mfalme wa wafalme», imepokewa na Ahmad. 

Allah ni Mkarimu anapenda kutoka kwa waja wake 
wamuombe, na humkasirikia mwenye kufanya kiburi kwa hilo 
[akakataa kumuombaj; [Mtume] swala na salamu zimshukie 
alisema: 

«ambaye hatamuomba Allah atamkasirikia», imepokewa 
na Tirmidhi. 

[Allah] haupendi ukafiri wala hauridhii, na mja atakapoufanya 
[Allah] humkasirikia; [Allah] Mwenye ushindi na utukufu 
amesema: 

gebe Die is Mil AA talab ia Aii E sib 

{lakini aliyeufungulia kifua chake ukafiri - basi hao ghadhabu 
ya Allah ipo juu yao, na wao watapata adhabu kubwa} [An-Nahl: 
106]. 

Wema wa jamii uko katika kusilihi kwa siri na dhahiri [kwa 
watu], na atakaye ficha uovu na akadhihirisha kinyume chake 
hakika amekuwa na dhana mbaya kwa Allah na amepatwa na 
ghadhabu ya Allah; [Allah] aliyetukuka amesema: 


aE 2 PT Á kie A osii haih, ki manii ii 
a Si Aa bl Eh ai ji 


{Na awape KU Ea. wanaume na wanafiki wanawake, 
na washirikina wanaume na washirikina wanawake, wanao 
mdhania Allah dhana mbava. Utawafikia mgeuko mbava, na 
Allah awakasirikie, na awalaani, na awaandalie Jahannamu. Na 
hayo ni marudio maovu kabisa} (Al-fat h: 6). 

Mitume salamu ziwashukie ni wateule wa viumbe, na 
anavewaudhi anastahiki ghadhabu za Allah kali zaidi; [Mtume] 
swala na salamu zimshukie alisema: 

<imekuwa kali ghadhabu ya Allah kwa watu walioutoa 
damu uso wa Nabii wa Allah>, imepokewa na Bukhari, na 


GHADHABU ZA MOLA MLEZI 161 


atakaveuliwa na Nabii ni katika viumbe waovu zaidi; [Mtume] 
swala na salamu zimshukie alisema: 

<imekuwa kali ghadhabu ya Allah kwa aliyeuwa Nabii>, 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Atakaye wakasirisha vipenzi vya Allah na waja wake wema 
Allah atamkasirikia, [Mtume] swala na salamu zimshukie 
alisema: 

<ukiwa umewakasirisha - yaani: kikundi cha Masahaba - 
basi hakika umemkasirisha Mola wako Mlezi>, imepokewa na 
Muslim. 

Kutosubiri katika misiba hakurudishi kadari, na malipo ya 
mwenye hilo ni jinsi ya tendo lake, [Mtume] swala na salamu 
zimshukie alisema: 

<na atakayekasirika - yaani: kuikasirikia kadari - basi 
atapata hasira>, imepokewa na Tirmidhi. 

Kuzuia watu na Allah kwa kauli au amali kunawajibisha 
adhabu ya Allah; (Allah) aliyetakasika amesema: 


G 
> wzo 7 EA i 
> 


P ġ 2 
FE PE A 12 


Għad Dle ail, L ae 

{Na wanao hojiana juu ya Allah baada ya kuitikiwa [Allah], 
hoja zao ni baatili mbele ya Mola wao Mlezi, na juu yao ipo 
ghadhabu, na itakuwa kwao adhabu kali}, [Ash-shuuraa: 16]. 

Ibnu Abbaas Allah amridhie amesema: "waliwajadili 
Waumini baada ya wao kumuitikia Allah na Mtume wake; ili 
wawazuie na uongofu, na wakatamani ujahili urudi". 

Na ambaye hakufanyia kazi aliyoyajua basi yeye ni katika 
waliokasirikiwa - ambao Waisilamu wameamrishwa kumuomba 
Allah katika kila rakaa awaepushe njia yao -, na Allah 
ameadhimisha haki ya Wazazi wawili kwa ajili ya cheo chao, na 
akajaalia radhi zake zimo katika radhi zao, na hasira zake zimo 
katika hasira zao, Abdallah ibnu Umar Allah amridhie yeye na 
babake: 

"Radhi za Mola Mlezi zimo katika radhi za mzazi, na hasira 


162 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


za Mola Mlezi zimo katika hasira za mzazi', imepokewa na 
Tirmidhi. 

Muisilamu amelindwa damu vake, na atakave muuwa 
Muisilamu atapata ghadhabu va Allah na laana yake; [Allah] 
Mwenye ushindi na utukufu amesema: 


WA Ú caas La NE igg iz Kaa Wa EŻ oad 
gebe Ge i iei, i; 

{Na mwenye kumuuwa Muumini kwa kukusudia, basi malipo 
yake ni Jahannamu humo atadumu, na Allah amemkasirikia, na 
amemlaani, na amemuandalia adhabu kubwa}, (An-Nisaa: 93]. 

Mali ya Waisilamu yamelindwa, na atakayefanyia uadui mali 
ya mtu Muisilamu atastahiki makemeo makali; [Mtume] swala 
na salamu zimshukie amesema: 

<Atakayeapa kiapo cha kukusudia ili akate nacho mali ya 
Muisilamu, na hali yeye ni muovu [katika kiapo kile]; 
atakutana na Allah na hali Yeye amemkasirikia», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na pindi mwanamke anapomfanyia mumewe kiapo cha 
kulaaniana - na hali yeye ni mrongo - basi hataacha kuwa katika 
ghadhabu za Allah; [Allah] aliyetukuka amesema: 

gasni sa 36 GE Á hE Ói iaaii 

{Na mara ya tano ya kwamba ghadhabu ya Allah iwe juu yake 
kama mumewe yu miongoni mwa wanao sema kweli} [An-Nuur: 
9]. 

Atakaye saidia dhuluma Allah atamkasirikia; [Mtume] swala 
na salamu zimshukie amesema: 

«Atakaye saidia mzozo kwa dhuluma - au akasaidia 
kudhulumu -; hataacha kuwa katika hasira za Allah hadi 
aache», imepokewa na ibnu Maajah. 

Ulimi ni katika mizani za waja, neno moja huenda likawa 
sababu ya kufaulu kwa mja au kuangamia; [Mtume] swala na 
salamu zimshukie alisema: 


GHADHABU ZA MOLA MLEZI 163 


<Hakika mmoja wenu huenda akasema neno katika hasira 
za Allah, asidhanie kuwa litafikia pale lilipofikia, basi Allah 
amuandikie kwa ajili yake hasira zake hadi siku atakutana 
Naye>, imepokewa na Tirmidhi. 

Kukimbia vitani wakati wa kukutana na adui ni jambo la 
ii a ghadhabu za Allah; [Allah] a amesema: 


363 G ga ji JE Gy Ya aa eia o 


ji ajja 

(Na atakaye wageuzia mgongo wake siku hiyo - isipo kuwa 
kwa mbinu za vita au kuungana na kikosi - basi atakuwa 
amestahiki ghadhabu ya Allah. Na pahala pake ni Jahannamu, na 
huo ni mwisho muovu}, (Al-anfaal: 16). 

Haki ya neema ni kuishukuru, na adhabu ya kufanya kiburi 
ndani yake na kumsahau aliyekuneemesha nayo inaharakishwa 
[hapa ulimwenguni kabla ya akhera]; [Allah] alivetakasika 
amesema: 


gaté ile Jah a DALS J; ZARSS U GIB oa ISD 
{Kuleni katika vitu vizuri hivyo tulivyo kuruzukuni, wala 
msiruke mipaka katika hayo, isije ikakushukieni ghadhabu 
yangu} [Twaaha: 81], na atakayefanya ya kumughadhibisha 
Allah ni wajibu kumchukia na ni haramu kumpenda na 
kumnusuru; [Allah] aliyetukuka amesema: 


gogle Ái Lab Użi ti i gi i 

{Enyi mlio amini! Msiwafanye vipenzi vyenu watu ambao 
Allah amewakasirikia) (Al-mumtahinah: 13]. 

Ni juu va waja wafanye amali kwa ajili va maisha va baada va 
mauti na wajiandae kwa hilo; kwani ghadhabu za Allah kali zaidi 
juu ya waja wake ni siku ya kukusanywa (kwa hesabu siku ya 
kiyamaj; kwa hilo ndio Manabii salamu ziwashukie - Adam, 
Nuuh, Ibrahim, Musa na Isa - watasema katika kisimamo hicho 
adhimu: 


164 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


«Hakika Mola wangu Mlezi leo hii ameghadhibika 
shadhabu ambayo hajawahi kukasirika mfano wake kabla 
yake, wala hataghadhibika mfano wake baada yake», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 


Na baada ya haya, enyi Waislamu: 

Allah ni 'Al-agawiyyu' Al-Matiinu Mwenye nguvu, aliye 
Thabiti na amewatahadharisha waja wake kutokana na Hasira 
zake; [Allah] aliyetakasika amesema: 

(Na Allah anakuhadharisheni Nafsi yake} (Aalu- Imraan: 28), 
na ni juu ya waja wasighurike na Upole wa Allah kwao, kwani 
Yeye aliyetakasika anapoghadhibika na akaidhinisha adhabu basi 
hakuna wa kurudisha aliyoyapitisha, na endapo waja watafanya 
maasi na Allah akawamiminia neema basi hilo ni Allah kuwavuta 
[katika adhabu], [Allah] aliyetakasika amesema: 


Kaini 
{Nami nitawapa muda. Hakika mpango wangu ni madhubuti } 
[Al-Kalam: 45), na waja watakaporudi kwa Mola wao Mlezi 


Allah huwafungulia milango ya toba na heri nyingi na 
huwaridhia. 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
Cral Aa a bia E S AT Oh l asiy 
{Je! Aliye yafuata ya kumridhisha Allah ni kama yule aliye 
stahiki ghadhabu ya Allah, na makaazi yake yakawa Jahannamu? 
Napo ni mahala pabaya pa kurejea} [Aalu-Imran: 162]. 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur-ani tukufu... 


GHADHABU ZA MOLA MLEZI 165 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na 
shukrani zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, 
na nashuhudia ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah 
peke yake hana mshirika; ili kuadhimisha shani yake, na 
nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja Wake 
[Allah] na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waislamu: 

Utifu unaleta Radhi za Ar-Rahmaan, na kwalo ndio mja 
hupata Rehema zake; (Allah) aliyetukuka amesema: 

U oħt WA God; 

(Na rehema vangu imeenea kila kitu. Lakini nitawaandikia 
khasa wanao mchamngu, na wanao toa Zaka, na wale ambao 
wanaziamini Ishara zetu) (Al-A'raaf: 156), na katika ukunjufu 
wa Rehema ni kuwa zinashinda Ghadhabu zake, [Mtume] swala 
na salamu zimshukie alisema: 

<Hakika Allah ameandika Kitabu kabla hajaumba 
viumbe: Hakika Rehema zangu zimeshinda Ghadhabu 
zangu, nacho kimeandikwa kwake juu ya 'Arshi'>, 
imepokewa na Bukhari. 

Kujilinda na ghadhabu za Allah linakukinga na Yeye kwa 
idhini yake aliyetukuka, na miongoni mwa Dua za Nabii swala 
na salamu za Allah zimshukie: 

<Ewe Allah, najilinda kwa Radhi zako kutokana na 
Hasira zako>, imepokewa na Muslim, na Muisilamu mwerevu 
hufanya bidii kutekeleza yenye kumpatisha Radhi za Allah, na 
huizuia nafsi yake kutokana na yenye kumghadhibisha Allah. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na 
kumsalimia Nabii wake... 


166 TAWHIDI; KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


FAHARISI 
UTANGULIZI A 5 
UMUHIMU WA TAWHDDL.........sserenenenezennnnnennsnnmnsennsesezzznsranznznznznntan 6 
KUSHIKAMANA NA TAWHIDL......... L eennennnanannnnnananannnananananana nanna 14 
MATUNDA YA TAWHIDI ............................eeennanananananananenananananana.. 27 
UBORA WA NENO LA TAWHIDI.....L L enenenenzzennnzzznnnnzenzznzznnnnzznnnnana 37 
AMALI INAYOPENDEZA ZAIDI KWA ALLAHR..................wwwneeenanananna 53 
UTUKUFU. WA ALLA i i ee sirr o sina ETE i i E EE eia 63 
KUMUADHIMISHA ALLAH.....sesseesesssssssssseeressssssssscererrsssseseseeeerrsese 73 
MJA KUMTAMBUA MOLA MLEZI......ssseenenenennnzzznnnnzennzzzznnanzznnznnza 86 
ITIKADI YA MUISILAMU a ib 97 
KUWA NA DHANA NJEMA KWA ALLAH.................wwwenennnnannnenwwza 104 
YENYE KUTIA DOSARI TAWHIDI. ......00 000 sennnnnnnnznznnnanananananananananna 119 
MAJINA YA ALLAH MAZURI ZAIDI 6... eenenennnnnnnenennnenennnnnnn 133 
JINA LA ALLAH: 'AL-HAKIIM' .................ssmnannannnnannnaananannnnnnannnna 147 
GHADHABU ZA MOLA MLEZI ....e e eeesenenzznnnnezzzznnennzzzznnnnnnanaa 157 
FAHA BIS aa kaa Kaa AA 166 


TAASISI YA TWALIBUL ILM YA KUNUSHURU NA KUGAWA 
00966506090448 


Ja 


VITABU VVA MTUNZI 
VILIVVOTOKA 


NGUZO ZA IMANI NGUZO ZA UISILAMU 


AL-AKHLAAQ NABII $ 
[TABIA] NA MASAHABA ZAKE ALLAH AWARIDHIE 


